
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 



WIDENER 



HN USXI K 




Given in Memory of 
IWILLIAM HENRYSCHOFIELD 

Professor of Comparátíve Liteirature igoG'l^'^O 

by his Wife 

MARY LYON CHENEY SCHOFIELD 

6th April 1911 



r 



J 



Digitized by VjjOOQIC 



Digitized by VjjOOQIC 



PILTUR 00 STÚLKA, 



DÁLÍTIL FRÁSAGA. 



ÖNNOR tiTGÁFA, ACKIN. 



ÓTGEFANDI: 
JÓN ÞÓRÐASSON TBÓBODDSEN. 



REYKJAVÍK. 

í rRBNTSHIDJU ÍSIiANDS. BINAK þtfBvABSON. 

1867. 



Digitized by VjjOOQIC 



£>^<K~n S'^SS. (j>2(o. /IX 



v^ 



': :r. : ■- i í ! ^^ .^■- .■ • . y.>~- 
t.- v' '■ ■ ',, •;:.■ ■« . ;.- ■'^' 

HARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMORY OF • 
WILUAM HENRY SCHOFIELD 
APRIL6, i931 



Digitized by VjjOOQIC 



A austanverðu íslandi liggur bjerað eitt mikið og fagurt, 

er bjerað heitir, þar gjörðist saga sú, er bjer skal 

ritnð. Hjerað þetta er allQölbyggt, en var þó betur 
bæjum skípað á dögum Síðu-Halis, og sjest nú víðaað 
eins fyrir tóptum, þar sem sögurnar segja að veriðbafi 
vel býst böfðingjasetur. Sjón er sögu ríkari, en eigi 
vitum vjer bvað veldur. Þeir sem rita og ritað bafa 
um landsins gagn og nauðsynjar, verða ekki á eitt sátt- 
ir um það efni ; ætla nokkrir, að bin fögru býli bafi lagzt 
í eyði fyrir sakir ódugnaðar landsmanna, og bafa það 
til síns máls, að eios sje landið nú »fagurt og frítt« 
sem á fyrri öldum, þegar Norðmenn tóku sjer þar ból- 
festu, og enn sje þar víða byggilegt sem ekki er byggt. 
Þá eru aðrir, sem kenna hafísnum og timburekiunni um, 
að landið sje strjálbyggðara nú en á tíundu og elleftu 
öld; segja þeir, að um þær mundir hafi engínn hafís 
komið, en landið verið skógi vaxið frá Qalli til Qöru, 
og nægur húsaviður hvervetna. Það má vel vera, að 
bvorírtveggja bafi að nokkru leyti satt að mæla, en ekki 
á mál það að dæma bjer á þingi, fyrir því að annað er 
efni bæklings þessa. 

Upp af bjeraði því, er vjer um gátum, gengur dal- 
ur 'einn mikill og breiður, sem .... dalur beitir. Fram 
af dal þessum liggja aptur tveir minni dalir, er vjer 
köllum Fögrudali. Fagridalur binn eystri er allur vax- 
inn vfði og vafiun í grasi; landskostir eru þar góðir, 
en vetrarríki í meira lagi. Dalurinn er þráðbeinn ; iQöII- 
in að bonum ekki bá ; blíðarnar iðgrænar á sumrin, og 
nær þvi klettalausar ; hjer og hvar kvíslast smálækir og 
gil ofan um hjallana, Eptir miðjum dalnum feilur á 

l* 

Digitized by VjOOQIC 



mikil, það er jökulvatn lygnt og þó ekki afarbreitt. Sá 
sem stendur um morgunstund við dalbotnínn, i björtu 
sumarveðri, við upprás sólar, þegar skuggamyndirnar 
eru að þokast undan sólarbirtunni, og lítur yíir dalinn 
endilangan, mon ekki geta bundizt þeirra orða: Fagur 
ertu dalur fósturjarðar minnar! bjer vil jeg beinin bera. 
Sex bæir eru í Fagradal eystri, og heita fremstu 
bæirnir Indriðahól! og Sigríðartunga, og standa þvínær 
hvor á móti öðrum, sínn hvoru megin árinnar. Lítlar 
samgöngur voru millum bæja þessara; sinn átti hverja 
kirkjusókn, og sinn var i hverjum hrepp. Áin er óvíða 
reið þar í dalnum, og fá vöð eru þar á henni; á vet- 
urna leggur hana i mestu aftökum, én ekki Qölgaði 
milliferðum fyrir það, með þvt bændurnir voru heldur 
engir vinir; hver bjó að sínu og hafði mest mök við 
sína sveitúnga. Enginn nábúakritur var þó með þeim 
bændunum; áin skar svo skírt og greinilega úr landa- 
merkjum hvorratveggja jarðanna, að aldrei gátu risið deil- 
ur út úr átroðningi eða slæjubletti, sem vant er að vera 
hneixlunarhella nágranna á íslandi; en forlögin höfðu 
hagað því svo til, að bóndinn á Indriðahólí hafði hrepp- 
stjórn á hendi í sinni sveit, og í Sigríðartungu bjó og 
hreppstjóri. Nú þótt menn sjeu vænir, sem hlut eiga 
að málum, má það margt verða i sveitarsökum, er sitt 
lízt hverjum; hefurþaðog lengi mælt verið, aðfátækra- 
stjórnin sundri hreppstjórunum en samtengi þá ekki, 
og svo fór hjer einnig. f langan aldur höfðu hrepp- 
stjórar þessir gengið í friði og spekt hvor hjá öðrumá 
leið lifsins og hreppstjórnarinnar, þangað til steinn kom 
í götuna, en það var kerlingarskepna gömul og sUtin ; 
enginn maður vissi með sönnu að segja, hvar hún var 
í heiminn borin, og sjálf mundi hún ekki fyrir víst, 
hvað hún hafði heyrt um það. Nú fóru menn að rann- 
saka ritningarnar, það er að skilja kirkjubækurnar í Sig- 

Digitized by VjOOQIC 



riðartungnhrepp og lodriðahólshrepp, en þá tók málið 
algjörlega að flókna ; í Indriðahólssveítar kirkjnbók fundu 
þeir nafn, og hktist fyr$ti stafurinn í því upphafsstafn- 
um í heiti kerlingar, en að öðru leyti var nafnið máð 
og ritað með sortubleki ; þótti bændum í Hólshrepp í- 
sjárvert að gjöra kerlingu þar sveitlæga eptir svo óljósu 
handritL í Tunguhrepps kirkjubók var hundrað ára 
eyða, og sogðu sveitarmenn að eptir kirkjubókinni að 
dæma, værí eins líklegt að hún ætti ekkl sveit þar i 
hrepp. Þá skyldi sýslumaður skera úr þrætunni og var 
honum ritað af hr«ppstjórunum. Sýslumanni yarð held- 
ur ógreitt um svarið, en svo búið mátti ekki standa, 
og tekur hreppstjórínn f Sígríðartungu það ráð,að hann 
flytur kerlingu með tilstyrk sveitarmanna á Indriðahóls- 
hrepp. Hreppstjórinn þar bregður skjótt við, safnar að 
sjer mönnum, og lætur flytja bana um hæl yflr að Sig- 
ríðartungu. Bænum f Sígríðartungu var lokað, þegar 
sást til fararinnar, og fyrirbauð hreppstjóri nokkrum 
manni að vera svo djarfur að Ijúka.upp. Hinir skildu 
kerlingu eptir á hlaðinu, en ekki var bærinn opnaður 
fyrr en Hólhreppingar voruflarnirburtu fyrir góðri stundu. 
Þetta var á miðri jólaföstu, og var veður fremur kalt 
fyrir gamalmenni, og var farið að siá að kerlingu, þegar 
komið var út til hennar; sagði Bjarni hreppstjóri, að 
bezt væri að velgja dálftinQ nýólksopa ofan f hana áð- 
ur en fariðvœri með hana aptur. >»Fiytjið þið mig nú 
bvert sem þið viljið skepnurnar mfnarl« sagði keríing, 
nén guð fyrirgeíi kónginum, nú situr hann og drekkur 
kaffi og brennivfn og veit ekki hvað hér gjðríst«; þetta 
voru síðustu orð hennar hjer f heimi. 

Ekki fór eins fyrir hreppstjórum þessum, eins og 
þeim Heródes og Pflatus forðum, að þeír yrðu vinir á 
þeim sama degi sem kerling fór á milli þeirra; aldrei 
greri um heilt með þeim eptir þenna þráflutning; þeir 

Digitized by VjOOQIC 



6 

sáust að sönnu opt á mannfundnm og ypptu böttum 
hvor að ððrum, en ekki yar það fyrir Tináttusakir, held- 
ur af lotningu fyrir embœttinu; þeir rituðu stundum 
hvor ððrum til um hitt og þetta, sem snerti sveita^ 
sljórnirnar, og tðluðust opt við, og kallaði þá hvor 
annan signor í hverju orði, en ekkí kom það heldur til 
af góðu, heldurhinu, að bvor um sig bugsaði: »Sjebann 
ekki signor, þá getur og verið efi á um það hvort jeg sje 
signor eða ekki. 

Hreppstjórakonumar þekktust Htið, en ekki var það 
allsjaldan, að þœr spyrðu gesti og gangandí hvor um 
aðra; ekki var það af umhyggju eða velvild sprottið, 
beldur afmetnaði niðrí, vildi hvorug vera annarar eptir- 
bátur, þar eð þær befðu jafnar mannvirðíngar. Hrepp- 
stjórar þessir voru báðir góðir efnamenn; hreppstjóri 

I Jón átti Indriðahólinn, en Sigríðartunga var konungs- 

jörð, þar hafði hreppstjóri Bjarni búið allan sinn bú- 

\ skap ; ekki átti hann jarðir en vel af lausaQe. Jón á 

Hóli átti einn son, er Indriði bjet, bann var þá tíu vetra 
er saga þessi gjðrðist. Indriði var snemma fríður sýn- 
um og vaxinn vel, og afbragð þótti hann jafnaldra sinna 
fyrir styrkleika sakir, enda lifði bann ekki á moðunum 

! hjá móður sinni ; áldrei var svo hart um mjólk á Hóli, 

' að Indriði yrði ekki að fá pott af spenvolgri nýmjólk 

í bvert mál, og þetta kom mergnum í kðgglana á bon- 
um; ðtuU var hann og framgjarn til hvers sem gjöra 
var, nema að læra spurningarnar, þó var nú þvi starfi 
svo langt komið, að hann kunni þær allar vel, nema 
sjðtta kapftulann, sem fiestum verður örðugur. Mesta 
yndi og ánægja Indriða var Jafnan að vera eitthvað að 
tálga, og því næst að sinna um f}e föður síns. Hann 
var skyggn vel og fóthvatur, og beppnaðist betur en 
flestum öðrum Qárgæzla, og fann opt þegar vantaði þar 
sem aðrir voru frá gengnir leitinni. Eina á átti bann 



Digitized by VjjOOQIC 



móbotnótta að lit, hún hafðl V6rið. gefia boniún ftwU'- 
Qe, og var allra mesta bi9ppiií8$kepiia ; hún var tyilembd 
á hverju vori, og sögðu mena Indríða Qesealan verða 
manda; setdi lodríðí Iðmbin á hverjuhau«ti fyrir peu- 
inga, er m^iðir bans varðveitti {ýrtr bann. Nú yar Botna 
orðin svo farin og laeburða, að hún mátti ekki lengur 
lyigja Qenu, eðar bíta graa til bolda^ þ6 h&suniar v«eri, 
en ellidaQð átti hún að verða, þvf hd^ Indriði beitið; 
var hún þvi höfð i baðstöfugólfi og gefin mjölk sem 
baraimeðpipu, en studd ðt í Uaðbrekkuna, þegar bezt 
og blíðast var veður. ^ 

!^au Bjarni í Sigriðartungu 6ttu þ4ú bðrn; Ragn- 
heiður hjet hið elzta, og varhún geQn; bóndamanni þar 
i sveitinni ; son áttu þau er Ormur hjet; hann hafði 
Bjaroi til læringar sett, og var faann með fOður sínum 
á sumrum en í beimaskóla & vetrum; móðir bansunni 
honum mikið, og vildi að hann yrði prestur, og varla 
hafði Ormur numið svo mikið i latínu máli, að hann 
gtttisett tvð orð gallalaust saman, áður móðir hansfór 
að telja saman lambsfóður og preststfundir á beztu brauð- 
unum, sem hún þekkti, og jafna ðllu saman, til að vita 
um bvert branðið hann Ormur sinn skyldi biðja. Yngsta 
barn bjónanna í Sígrfðartongu hjet Sigrfður, það var 
mððurnafn bónda, og þótti hpnum barla vænt um bana, 
en ekki hafði bún jafnmikið ástríki af móður sinni; galt 
hún þess bjá móðurinni sem hún naut hjá föðurnum, 
það er nafhsins, og þess að hana svipaði f ætt til föð- 
urðmmu sinoar ; sagði Ingveldur opt við sjál£a sig, þeg- 
ar hún leit framan { bamið: i»Er það ekki eins og jeg 
sjái sneypuna bana tengdamóður mína þarna lifandi?« 

Það er nú þessu næst að segja, að þetta sumar 
var það œtlunarverk Indriða á Hób*, að bann skyidi smala 
á morgnana, en sitja hjá á daginn ; beitarlandið frá Hóli 
er fram um dalinn en upprekstrarland bænda og afrjetti 



Digitized by VjOOQIC 



8 

fremst f ðalbotniDum. EvíQeDu var halðið fram um 
Grœuuhjalla, og þar sat luðriði bjá, og varð honum 
aldrei vant úr hjásetunni, en örðugar gekk honnm að 
vakna á morgnana svo snemma sem þúrfti, og var i 
fyrstu ekki ugglau8t> að faðir hans yrði að vekja hann á 
stundum nokkuð hvatskeytlega; líðursvo fram aðslœtti, 
tekur þá Qeð að spekjast, en Indriði að venjast við að 
fara nógu snemma á fætnr. 

í Sígrf ðartungu varð það til tfðinda eínn inorgun á 
nýbyijuðum túnaslætti, að rekja var góð, og var Bjami 
bóndi genginn heim úr slæjunni, og sjer að Ormur 
sonur hans sefur enn ; þávoru liðin dagmil; segirhann 
þá við Ingvéldi konu sfna: 

wSeint stígur Ormur frændi úr rekkju, og Ifzt mjer 
að þú vekir hann til skattsins, hann gjðrir ekki annað 
hvort sem er en matast ; nú er hann þegar sextán vetra 
ogkann þó ekki aðbera Iji f gras; margur myndi mœlá 
það, að þroski hans sje svo mikill orðinn, að hann gæti 
hjakkað af einhveijum þúfnakollinum , þar sem allir 
aðrir eru eitthvað að gjðra«. 

)»0g jæa! honum þykir gott að lúra i morgnana 
rfunni, enda mun verða önnur iðja og ikvörðun hans 
en að ganga út f túnið með karlmðnnunum að orfinu«. 

»Bfddu nú við 1 hann er ekki orðinn klerkur enn þi; 
mjer 8;fnist þeir verði ekki allir prestar sem kennt er«. 

»yis8i jeg það, að hann Ormur minn yrði ekki 
prestur«, segir Ingveldur, »þi skyldijeg ekki hafa eggj- 
að þig i að lita kenna honum, en jeg vona að guð 
minn góður heyri mfna bæii, og liti hann verða prest 
og komast i eitthvert gott brauð hjerna einhverstaðar 
nilægt okkur, og heldurðu þi að hann þurfí að slfta 
sjer út við orfið?« 

»Ekki tekur til nema þurfi, og er honum engin 



Digitized by VjOOQIC 



9 

skömm eða skaði að kunna til verka; en það er ekki 
i fyrsta sinni, að þú mœiir allt eptir honumff. 

»£ins og þú eptir henni Siggu«. 

wÞetta er nú barn enn þá krakkinn, ogerekkivon 
til að hún geti miklu af kastað«. 

»Hún gæti þó setið hjá, stelpan, á dagínn, þetta 
varð jeg að gjöra á hennar aldri, og hennar Guðrúnar 
þarf jeg við heima við bæinn«. 

Um þetta kittu þau hjónin nokkra stund, en sá 
varð endir málanna, að Ormur fór með föður sinumút 
í tún, og voru honunpi fengnir nokkrir þúfnakoUar til að 
reyna sig við; en Sigríður litla varð í fyrsta sinni að 
tabba eptir fjenu fram Qárgötur, fremur hrygg í huga, 
með askinn sinn < hendinni. Hún var þá á níunda ár- 
inu, og heldur lítil vexti eptir aldri. Móðír hennar 
hvíslaðí að henni áður en hún fór á stað: »Þú verður 
hýdd kindin þín, ef þú kemur of snemma heim í lívðld, 
eða ef þú týnir nokkru af fénu«. Guðrún vinnulíona 
var látin fara með henni til þess að sýna henni hvar 
hún ætti að haldaQenu til haga. »Vertu ekkiaðskæla 
telpa mín«, sagði Guðrún, »þú þarft ekki að hræðast 
buldufóikið á dalnum, það gjörir þjer ekkert meín«. 
Þessi huggunarorð voru ekki til annars en að ri^a upp 
fyrir Sigríði aliar sðgurnar, sem hún hafði heyrt um 
Álfhól og hann Draugahvamm, það voru tvö örnefni 
þar á dainum. Að h'tiili stundu voru kindurnar runnar 
fram eptir götunum ; en er þær voru komnar þar sem 
grænu hjallarnir breiðast út, tóku þœr að dreifa sjer um 
börðin og lágarnar og fóru að bíta blómgresið. 

»Hjerna áttu nú Sigga mín! að láta fjeð vera«, 
segir Guðrún, oþú átt að hafa gætur á, að það hverii 
ekki upp af brúninni, en fram eptir hlíðinni er óhætt 
að það fari ; þú skait ekki hnappsitja það, því þá dettur 
úr þvi nytin; þegar forsælan er komin ofan i slalíkann 



Digitized by VjOOQIC 



10 

þarna, þá er tfmi til fyrir þig aö fara aö hóa þvf sam- 
an, og gáöu aö, að ekki verði eptír i lautunum ; varaðu 
þig á henni stóru Bfldu, hún er vðn að læðast upp með 
gilinu, oghefur gjðrt mjer það tvisvar sinnum, svo jeg 
varð að elta hana upp á Qall, skituna þá arna ; sigaðu 
honum Lubba ekki mikið á œrnar, honum er bætt við 
að hrifsa f þœr, og vertu nú sæll« 

»Æ! farðu ekki undlr eins ílrá mjer Gunna mfn!» 
sagði Sigrfður litla hálfkjökrandi, Bjeg dey lU af úr 
hræðslu og leiðindum». 

»Vertu ekkiaðneinu voii ste]panþfnl» sagði 6uð- 
rún og reif sig af henni og hljóp sem fœtur toguðu, og 
var horfin á svipstundu. Brjóst Sigrfðar litlu þrútnaði 
þá af svo miklum ekka, aðhenni fannst það ætlaði að 
springa; tárin fíutu niður um litlu kinnarnar; henni 
sortnaði fyrir augum^ en fæturnirgátu ekki valdið þunga 
Ifkamans; hún hnjeniður þar sem hún stóð, og grúfði 
sig niður að jörðinni og grjet hátt; loksins varð hún 
svo þreytt af að gráta, að hún sofnaðí út af, og þá 
dreyradi hana, að henni þótti koma til sfn maður í hvf t- 
um klæðum, hann strauk um augun á henni, ogmœlti: 
»Jesús Eristur huggar góðu börnin, sem gráta»; við 
þetta vaknaði hún, og varð henni það fyrst, að hún 
þreifaði með hendinni um kinn sjer, og fann að hún 
var ekki vot, en nokkuð sár og býsna heit, einnig fann 
hún til dálftils hðfuðverkjar ; brjóst hennar var Ijettara, 
og hjartað barðist ekki af ekka, en enn þá stirndi f 
bláu augun litlu; sá sem þá hefði komið f lautina þar 
sem Sigríður sat, og litið f augu hennar, mundi hafa 
sagt við sjálfan sig: •Hvernig stendur á þvf, að sólin 
blessuð, sem skinið hefur hjer i alian dag, hefur ekki 
getað þerrað daggperlurnar af bláQólunum tveimur, sem 
allra fallegastar eru hjerna i brekkunnii. Ótti sá og 
skelfing, sem verið hafði i Sigrfði litlu áður en hún 



Digitized by VjOOQIC 



11 

sofúaöi, var nú aö miklu leyti horfinn, eða bafði ekki 
ráðrúm tii að vinna á hana, því hún var nú að hugsa 
um það, sem hana hafði dreymt; hún setti sig síðan 
niður i brekkuna og fór að lesabœnir sínar, og lasþœr 
upp aptur og aptur, og fannsthenni nú sem húu fengi 
af þvi nokkra hugsvölun ; en er þetta hafði gengið 
nokkra hríð, heyrðist henni allt í einu sem hundar geltu 
hins vegar í dalnum ; hún reis þá á fætur og gekk upp 
á hæð eina, sem stóð þar nálœgt brekkunni og litaðist 
um; allt var kyrrt og tómt í dalnum; sólin var farin 
að lækka á himninum, og kvöldskuggarnir voru farnir 
að færast ofan eptir vestari hh'ðinni, og nærri því komnir 
ofan i slakkann. Sá þá Sigríður, að hún hafði soflð 
furðu lengi, og datt henni nú í hug það sem Guðrún 
hafði sagt henni, að hún skyldi fara að reka fjeð sam- 
an þegar forsælan væri komin ofani slakkann; en sem 
hún ná var að hugsa um þetta með sjer, varð henni 
litið yfír um ána, og i hvamm einn þar á móti ; þar 
var hóll einn i miðjum hvamminum og grársteinn efst 
á hólnum, og s^^ndist Sigríði piltur svartklæddur koma 
út úr honum, og hverfa skjótara en auga væri rennt, 
upp eptir hvamminum. Nú fór Sigríði ekki að lítast vel 
& blikuna, og vildi nú sem fyrst vera komin burt úr 
dainum ; hjarta hennar fór að berjast um i brjóstinu af 
hrœðslu, en i sama bili heyrír hún hóað hinumegin f 
dalnum svo hátt, að ómaði í báðum hliðunum. Lubbi 
Sigriðar hafði legið um daginn þar í brekkunni fram á 
lappir sinar ekki langt frá Sigríði, en er hann heyrði 
hóið bergmála i klettunum, stökk hann upp, hristi sig 
og bretti eyrun, og tók allt i einu undir sig fætur og 
var horfinn Sigríði á svipstundu. Eindurnar stukku úr 
hlíðargeirunum og hlupu allar saman i einn hnapp rjett 
bjá brekkunni. Sigríður tók þá i skyndi að kasta á þær 
tölu, og taldist henni enga vanta. Meðan Sigríður var 



Digitized by VjjOOQIC 



12 

að telja var forsœlan komln ofan f slakkann, og fór hún 
þá aö reka heím, og kom meö fjeð á bólið í þann mund, 
sem vant var að mjalta á kvðldin og var engrar áar 
vant; þótti mönnum Sígríði lítlu hefði tekizt vel hjá- 
setan i fyrsta sinni. 

Mæsta dag, er Sígríður skyldi sitja bjá, fór hún 
ekki eins brygg á stað, eins og hinn fyrra daginn; þó 
gat bún ekki gjört að sjer allajafna á leiðinni fram 
eptir að vera að bugsa um álfafólkið á dalnum og um 
sauðsvarta drenginn, sem hún hafði sjeð daginn áður. 
Þegar hún kom í brekkuna þar sem bún bafði verið 
daginn áður, settist bún niður, lagði að sjer hendur, 
og fór að lesa bænir sínar; en er bún bafði lesið um 
brið, varð benni litið yflr ána, sjer bún þá hvar rann 
þjettur ijárbópur fram með ánni binu megin, en eptir 
Qárbóp þessum fór piltur dálítill, á stærð við þ^nn, sem 
bún bafði sjeð daginn áður, en pilturinn var ekki eins 
klæddur, bann var á bvítum brókum og svartri peysu 
með röndótta búfu á böfðinu. Sigríður starði á hann 
um stund, en sagði síðan við sjálfa sig: »Piltur þessi 
getur ekki verið álfabarn, það verður að vera einbver 
sraalapiltur*. Úr brekkunni, sem Sigriður var í, var 
allskammt ofan að ánni; áin var þar ekkibreið og Qell 
þar fram á miUum tveggja klettasnasa, er bófust lítið 
eitt upp yfír árbakkana. Sigríður gekk fram á snðsina 
sín megin og stóð þar. Kindurnar liðu bægt og hægt 
og smábítandi undan piltinum, en bann fór spölkorn 
á eptir; og er bann kemur þar móts við, sem Sigríð- 
ur stóð við ána, verður bonum Htið yfir um, og sjer 
að þar stendur kvennmaður ekki allstórvaxin ; bann 
nemur þá staðar og starirum stund á bana, en hleyp- 
ur síðan fram að ánni og kallar á Sigríði og spyr hana 
að beiti. 

wSigga Bjarnadóttir beiti jeg«. 



Digitized by VjjOOQIC 



13 

•Smalar þú þar i Túngu?« 

»Jeg á að sitja bjá; en hvað heitir þú?« 

»Indriði frá Hóli heiti jeg, og sit hjáeins og þú«« 

oLeiðist þjer ekki að sítja hjá einn 8aman?t 

»0 neil ekki svo mlkið þegar gott er veðrið, en 
hvar er húsið þitt?t 

BJeg á ekkert hús enn þá hjema fram frá; átt þú 
nokkuð hús?« 

»Já hjema inn í hvamminum, og þar sit jeg á 
daginn og er að smíða, það er svo stórt, að við gœt- 
um verið þar bæði, og staðið upprjett; en það er iUt 
að þú getur ekki komið yfir um til mín, þá skyldum 
við leika okkur saman, því jeg sje að þú ert Iftil eins 
og jeg, eða leiðlst þjer ekki á daginn þar sem þú átt 
ekkert hús?« 

»Jú, mjer leiðist óskðp«, segir Sigriður, »og svo 
er jeg svo hrædd við álfafólkið, sem kvað vera hjeraa á 
dalnum«. 

»Hjer er ekkert álfafólk, held jeg«, sagði Indriði, 
»eða hefnrðu sjeð nokkuð af því?« 

»Já, jeg sá í gær svartan strák svo Ijótan skjétasl 
þama út úr gráa steininum, sem stendur þarna inn í 
hvamminum*. 

»Þar er enginn grár steinn! það er húsið mitt, 
sem stendur þarna á hólnum, kelli mín! og það hef- 
ur Ifklega veríð jeg, sem þú sást; en nú verð jeg að 
fara og hóa kindunum dálítið lengra fram eptir og svo 
kem jeg aptur, því mjer þykir gaman að tala við þig.« 

Pessar urðu fyrstar samræður þeirra Indrlða og 
Sigriðar; en eptir það sáust þau og töluðust við þar 
við ána á hverjum degi og leið ekki á löngu áður 
þau yrðu mestu mátar. Á morgnana, þegar þau komu 
með' Qeð i hagann, gengu þau fram á klettasnasirhar, 
sitt hvoru megin, og heiisuðust og sðgðu hvort öðru 



Digitized by VjOOQIC 



14 

tiöíndi; á dagínn þegar vedar vor gott, sálu þau og 
rœddust við yfír ána, sögöuhvort ððru sðgur og kváð-^ 
ust á ; hvort hafði yndi af öðru ; Sigríður grjet, ef Ind- 
riði kom einhverju sinni seinna en vandi var til með 
Qeð á dalinn, en hoppaði og Ijek af gleði þegar bón sá 
hann koma. Yiðlíkafór fyrir Indrtða, að honuín fannsC 
hver sú stundin leið og Iðng, sem hann varð að sjá af 
Sigriði. 

Þannig leið sumarið, og var Stgríði orðíð svokœrt 
að sitja hjá, að hún nær því kunni hvergi víð sfg ann- 
arstaðar en á dalnum, ag hlakkaðitilá bveij'um morgni 
að fara þangað. Einn dag um haustið, sagði faðir henn- 
ar við hana, að nú ætti hún ekki lengur að sitja hjá, 
því hjer eptir yrði Qeð ekki mjóikað meir en einu sínni 
á dag. Þessar frjettir þóttu Sigríði ekki góðar, en beiddi 
þé föður sinn að lofa sjer um daginn að skreppa fram á 
dalmn að sækja hitt og þetta smálegt, er hún œtti eptir 
í húsinu sínu og kveðja Indriða vin sinn ; og leyfði faðir 
hennar henni það. Sigríður gekk að venju ofan að ánni 
og fram á klettasnosina, og ætlaði að bíða Indriða þar, 
en sama dag var hætt að sitja hjá á Hóli og kom Ind- 
riði ekki. Sígríður beið lengi, en varð loks að snúa 
aptur við svo búið, og varð nú að skilja við dalinn nær 
því eins hrygg i huga eins og þá er hún fór þangað í 
fyrsta sinni til hjásetunnar. 

Ekki fundust þau Sigríður og Indriði þenna vetur 
hinn næsta, og sumarið eptir var Sigríður ekki látin 
sitja hjá, og var hún þó til þess ætluð, en það fórst 
fyrir með svofelldum hætti, að um vorið Qekk hún svo 
iUt í bægra fótinn, bólgnaði hann allur upp, og gjðrðist 
úr því fótarmein og greri seint ; lá hún í þvi lengi sum- 
ars. Indríði á Hóli sat og ekki hjá það sumar ; hann 
þótti SYO ötull og laglegur til allra verka, að faðir hans 
þóttist hafa meira gagn af að hafa hann heima við bey- 



Digitized by VjjOOQIC 



15 

viDDU, en að láta hann gœta Qáríns, og var stúlka feng- 
in til þess, sem liðljettari þóttl. Þó sroalaði Indríði sem 
fyrr á morgnana; leið svo af sumarið fram til rjétta. 
Upprekstrarland bænda var, sem áður er um getið, fram 
i Fagradalsbotni ; þar áttu Hólhreppíngar og Tangu- 
sveitarmenn saman rjett mikla, skyldu hvorirtveggja 
breppsmenn leggja til menn í göngur. Jón hrepp* 
stjóri átti geldQe margt og lagði hann til þrjá menn í 
leitirnar; þar var Indriði, sonur hans einn þeirra. 
Yeður var gott Qallreiðadaginn ; kom þar margt manna 
neðan úr hjeraðinu; þótti það mannfundur beztur þar 
um sveitir; höfðu menn með sjer vistir og tjöld, þvi 
sjaldan entist dagur til að skilja fjeð leitardaginn. Að 
liðnu nóni voru fíestir leitarmenu komnir; dreifði Qeð 
sjer um dalinn, en menn tóku þá til malsekkja sinna 
og settust niður og snæddu og biðu þeirra, sem ó- 
komnir voru ; liður svo fram að miðjum aptni og vantar 
þá engan nema Indriða hreppstjórason, og hjeldu menn 
hann hafa vilizt, og voru farnir að tala um að leita bans ; 
en í því heyra menn hundaglamm fyrir ofan nyrðri 
brúnina og skömmu síðar bóiar á Qárhóp ; er þar kom- 
inn Indriði með margt ije; hann hafði átt að leita dal 
nokkurn, sem gengur upp úr Fagradalsdrðgum, en ekki 
fundið þar Qár, þótti honum nú óvirðíng aðhverfaapt- 
ur við svo búið og koma kindalaus til rjettanna; gekk 
hann þá upp úr dalnum vestanverðum og vestur um 
fjðU, unz hann kom að vatni einu miklu, þar fann hann 
margt Qe og hjelt siðan heim méð það, en upp hafði 
hann gengið bæði sokka og skó. Nú var orðið svo á- 
liðið daginn, að ekki þótti taka því að reka inn, og 
biðu menn morguns í tjoldunum. Dm morguninn var 
veður bjart og risu menn árla, og tóku að rjetta; kom 
þá enn fjöldi manns úr hjeraðinu. Þar kom Sigriður 
úr Tungu og móðir hennar og horfði á, á meðan verið 



Digitized by VjOOQIC 



16 

var að draga, en var þess á milluin með ððrum smi- 
meyjum að leikjum. ludriði gekk til og frá eins og 
aðrir sveinar, og varð honum eínhvern tíma reikað þar 
að sem þœr Ijeku meyjarnar; verður honum þi britt 
litið i Sigríði, og þekkir hana ; Sigrfður kom um sama 
bil auga i Indriða og fór henni eins og honum að hún 
kennir hann ; hlaupa þau nú bæði jafnsnemma hvort að 
ððru og mœtast i miðrí leið og kyssast, en Indriði varð 
fyrri tii mils og segir: 

nJeg þekki þig, telpa mín! þú ert fri Tungu og 
heitir Sigga, mjer þykir ósköp vænt um þig<«. 

»Mjer þykir eins óskðp vænt um þig, Indriði litlil 
jeg þekki þig síðan í fyrra, en nú hefi jeg ekki sjeð 
þig svo Iengi«. 

Þetta stutta viðtal þeirra var með svo mikiUi alúð 
og einlœgni, sem börnum einum er veitt, að auðsjeð 
var að siiir þeirra voru enn hreinar og saklausar, og 
langt væri si maður kominn i vegi spillingarinnar, er 
sjeð hefði þessi börn og ekki hefði sagt í hugskoti 
sínu: »ÓI að jeg væri aptur orðinn barn f hjarta, þi 
þyrfti jeg ekki að dylja hugrenningar mfnar fyrir mönn- 
unum«. 

Indriðí tók Sigrfði við höndsjer, noglofaðu mjer«, 
segir hann, »að sýna þig henni móður minni, þvf að 
jeg hefi opt sagt henni fri þjer, og hvað mjer þykir 
vænt um þig«. 

Þau fóru sfðan bæði til Ingibjargar og kyssti hún 
Sigrfði i krók og kring og sagði að hún væri fallegt 
barn, og bað Indriða að vera henni góðan. 

Um þetta leyti höfðu þeir yngri mennirnir, sem við 
rjettina voru, tekið sig saman um, að fara f bænda- 
glýmu þar i vellinum, og téku til þess hvem pilt, sem 
farinn var að stilpast, varð Indriði að fara með og svo 
Ormur fri Tungu. Sfðan er öllu liðinu skipt f tvo Hokka, 



Digitized by VjOOQIC 



1? 

ogvoru þeir Tunguhreppsmenn f ððrum, en Hélhrepp- 
iogar i ððrum ; vðlda hvorírtveggja sjer bœndur, sklpuðu 
liði og sðgðu fyrir hvernig menn skyldu að gatigast; 
þeir skyldu glýma fyrst, er óhraustari voru, en úrvala- 
liðið síðast, og svo bœndur sjálfir. Yar nii raarkaður 
glýmuvðllur, og tóku mekin að glýma, m koaur og hinir 
eldri menn, sem ekki fengu^t við að draga úr rjettinni, 
sátn hjá og horfðu á, og var það góð skemmtun ; veitti 
þeim Tunguhreppingum þyngra í fyrstu. Ormur fré 
Tungu gekk þá fram, og á móti þeim manní áf liði 
Hólhreppinga, er Bjarni hjet, ekki hðfðu þeir lengi glýmt 
áður Ormur þreif Bjarna upp á klofbragði og slengdi 
hónum á völiínn. Tvo felldi Ormur enn af þeim Hól- 
verjiim. Þá stóð upp maður af liðí þeirra Indriðahóls- 
manna, er Þorgrímur hjet og kallaður Trðlli; hann var 
maður stór vexti og rammur að afli ; hann þrífur til Orms 
með mikilli reiði ; kenndi þar afilsmunar, sveiflaði hann 
Ormi kringum sig sem snældu, en Ormur vár mjúkur 
og fótviss, og ijell ekki að heldur, og gekk svo um 
stund, og tekur Þorgrímur aðmæðast; þaðfinnur Orm- 
ur og gjðrir aðsókn bina snðrpustu, en Þorgrímur stóð 
fást fyrir sem jarðfastur klettur, og getur Orraur ekki 
komið við neinum brðgðum ; loksins tekur Þorgrími að 
leiðast þauf þetta, sleppir nú tðkunum á Ormi og ætlar 
að grípa hann hryggspennu, en Ormur verður fyrri til, 
og hleypur inn undir hann, og hefur hann upp á hnykk, 
og kastar honum á vðllinn ; verður þá óp mikið af hendi 
þeirra Tungusveitarmanna og lofar hver maður hreysti 
Orms og framgöngu. Eptir þetta gengur Ormur fram 
á vðllinn, og segir: »Mikinn garp hðfum vjer hjer að 
velli lagðan, eður hvern látið þjer nii fram Hólverjar?« 
»Ekkí er maður stór eða sterkur«, sðgðu Hólverjar, »Ind- 
riði litli frá Hóli er nú næstur til framgðngu, og mun 
þjer ekki ðrðugt að brjóta hann á bak aptur«. Indriði 



Digitized by VjOOQIC 



18 

gekk fram, og takast þeir Ormur tökum ; ekki hafði 
Indriði afl við Orm, ea svo var haua liðugur, að ekki 
mátti Ormur haaa af fótum fœra, eoda lúðist Ormur 
skjótt, er haan var móður áður. Þar var þúfa ein á 
glýmuvelHnum utanverðum, þangað færðu þeir leikioa, 
og sá Ormur ekki þúfuna, en Indriði stðkk öfugnr yfir 
hana, og í sama vetfangi kippir hann Ormi að sjer^og 
urðu honum lausar fœtur og fellur áfram á annað hnje. 
Gjðrðu þá Hólverjar skðll mikil og kváðu lítið hafa lagzt 
fyrir kappann. Ormi þótti þetta hin mesta óvirðing og 
vildi ráðast að Indriða í annað sinn, enHólverjarsögðu 
að sá leikur vœrí þegar fullreyndur. Eptir þetta geng* 
ust menn að, sem skipað var, og stóðu síðast engir 
uppi nema bændur sjálflr; glýmdu þeir bœði lengi og 
sterklega, en svo lauk um síðir að þeir féllu báðir { 
senn. Höfðu menn haft af þessu hina mestu skemmtun, 
en Ingveldi í Tungu sveið það mjðg, að Ormur hafði 
fallið fyrír Indriða, »eða þvf Ijeztu strákóhræsið fella 
þig?« segír hún, »eða því hefndir þú þfn ekki á hon- 
um«. Ormur kvað það ekki sœma að menn erfðu 
slíkt lengi. 

»Þá skal jeg ekkivera búin að gleymaþví {kvðld«, 
sagði íngveldur, »enda er mjer það ekki mínni skðmm 
en þjer sjálfum, því það er eins og jeg hafi aldrei timt 
að gefa þjer að jeta«. 

Ekkí tðluðu þau mœðgin meira um þetta að þv{ 
Binni. 

Á meðan þeir sveinamir gl^mdu, hðfðu þeir bœnd- 
urnir haldið áfram að draga úr rjettínni, og var nú kom- 
ið að þvf að þeir þar af nœstu bæjunum dragi sitt fje; 
drógu þeir jafnan sfðasfir, en þeír, sem voru lengst að 
drógu fyrst. Sá maður var þar við rjettina, er Ásbjðrn 
hjet, er svo var glðggur á Qe, að hann þekkti hverja 
kind, ef hann hafði sjeð hana einu sinni áður; hann 



Digitized by VjOOQIC 



19 

vissi og hvaða mark hver maður átti f hinum tveimur 
næstu sýslum ; hann stéð jafnan í miðjum rjettardyrum, 
og skoðaði hverja kind, sem dregin var og sagði hver 
átti, og rengdihann enginn maður; og kæmi einhvern 
tíma nokkur ágreiningur miHi manna um mörk, var hann 
' látinn skera úr þrœtunni, því menn vissu að Ásbírni bar 
saman við markabækurnar. Gengu menn nú fast að að 
draga eptir að bændaglýmunni var lokið. 

»Þessa kind veit jeg ekki hver 4«, sagði Ásbjðrn, 
og þuklaði um eyrun á einni tvævetlu. »EalUð þið á 
hreppstjórann f Túngu, það er allt undir þvf komið, 
hvert hjer hefur verið biti, en eins er og þarna sje bris 
á eyranu piltarl eða hvað segir þú Jón á Lækjamóti? 
Yfirmarkið er hreppstjórans f Túngu, blaðstýft framan 
bæði og Qöður aptan vinstra, en sje þarna biti aptan 
hægra þá á hann Jón á GiU hana, en metQeskepna er 
það, hver sem hana á, hvar er hreppstjórinn?« 

i>Hjer er jeg, eða hvað er þjer á hðndum núna 
Ásbjðrn minn?« 

»Eigi þjer þessa tvævetlu, signor Bjami?« 

»Það veit jeg ekki, ef að markið mitt er á henni, 
þá á jeg hana, annars ekki«. 

»Hjer er nokkur vafi á, þarna eru blaðst;^fingarnar 
og ijððrin, en skoði þér nú sjálfir! hjema er eins og 
einhver ben hafi verið á eyranu, líklegast bití, en iUa 
er hann gerður, og þá á hann Jón á 6iU hana; þvf 
eins og þjer munið er markið ykkar eíns, nema það 
sem hann brá bitanum lU af, þegar hann kom hjerna 
f sveitina«. 

nJeg þori ekki að segja neitt um það, Ásbjðrn 
minn I það er bezt að kaUa á fleíri tU að dœma um það 
raál; sækið þið hann Guðmund smala og hann Jón á 
GiU sjálfan, því ekki vil jeg mjer sje eignað annað en 
það sem jeg á«. 



Digitized by VjjOOQIC 



20 

Þá var faríð eptír þeim Guðmundi og Jóni, og kom 
Guðmundur fyrr. 

nÞekkir þú þessa tvæyetiu Gvendur:« sagði Á8- 
bjðrn, »á lireppstjórinn bana?« 

Guðmundur skoðaðí tvœveUttna í krók og í kríng, 
en sagði síðan að þar um g&eti bann ekki sagt með 
neinni vissu. 

»Æ bvaðasmali er það skrattiiin sá arnaaðþekkja 
ekki kindurnar bans búsbónda síns«, sagði Ásbjörn; 
wmjer er þó næst skapi að balda að bann eigi bana; 
það er eins og mjer sýnist að jeg bafi sjeð þessa kind 
áður, þegar Jeg kom fram að búsunum þar f Tungu { 
vetur, en ekki þori jeg að sverja það, beld jeg, nei, 
ekki þori jeg að sverja það, og síðan þetta bris, sem 
þarna er á eyranu«. 

í þessum svifunum kom Jón á Gili þar að, og skoð- 
aði markið, og segir: 

»Mjer sýnist enginn vafi þurfí að vera á um bana, 
markið mitt er á benni, jeg á bana«. 

»0g ekki er það nú skírt á benni markið þitt, en 
bitt er það, ef þú þekkir bana og þorir að sverja þjer 
hana«, sagði Ásbjörn. 

»Hvort sem beldur vœri«, sagði Jön, »þar sem 
markið mitt er á benni; jeg á ekki svo margt fjeð, að 
jeg ætti að láta bund draga það af mjer, sem jeg á«. 

»Nær er mjer þó að segja, að þú eigir ekkert i 
henni«. 

Rjett i þessu kom Sigriður litla frá Tungu blaup- 
andi þar að, sem þeir voru að þrefa um tvævetiuna, 
og kallaði iður en bún kom til þeirra: »Æ, þarna er 
hún Eolla min blessuð komin af Qallinula 

»Hvar sjer þú bana?« sagðí Bjarni. 

Hjernal Þetta er bún Eolla min, jeg þekki bana«. 

»Er þetta bún Eolla þin?« gall Ásbjðrn við. 



Digitized by VjOOQIC 



21 

»Já, Ásbjðrn minn! liún er undan henoi Forustu- 
hníflu hennar móöur minnar ; en hvað er orðið af græna 
spottanum, sem' var i eyranu á henni?<« 

»Á, heyrir þú nú, Jón góður!« sagði Ásbjðrn, 
»þetta er hún Eolia hennar Sigríðar litlu, heldur þúað 
barnið skrökvi? og þarna hiefur verið dregið í eyrað á 
henni, en rifnað út úr, og er svo gróið saman aptur, 
og því er þarna bríxlið á eyranu; jeg vissi það Hká, 
aðjegþekkti svipinn, þójegkæmi honum ekki fyrírmíg, 
en nú kannast jeg við það, að hún er af Hníílu kyninu«. 

»Það er eins og vanter fyrir þjer, Asbjðrn sffiU!« 
sagði Jóo, »þú dregur þeirra taum, sem þú heldur að 
geti slett i þig bita eða sopa, en i þetta sinn skaltu 
ekki íQeíletta mig, þvf jeg á kindina með öHum guðs- 
rjetti, eins og á eyrunum má sjá«. 

»Það lýgur þii«, sagði Asbjörn, og reiddist þvf, er 
Jón sagði að hann væri hlutdrægur. 

»Á, lýg jeg það!« sagði Jón og brá hendinni fram- 
an á nasir Asbirni, svo úr dreyrði; Asbjðrn sleppti þá 
tvævetlunni og ætlar að rjúka í Jón, en hreppstjóri 
Bjarni hljóp í fangið á honum, og hjelt honum, en 
tveir aðrir tóku Jón og ðptruðu honum að berja As- 
bjðrn meira. Asbirni þótti það illt, er hann náði ekki 
að hlaupa að Jóni, og beiddi hreppstjóra grátandi að 
lofa sjer að slá þrælinn dálftið, »því jeg er óvanur því 
að mjer sje geflð á nasirnar fyrir ekkert, eða þurfti 
hann að gefa mjer á hann, þó að jeg kallaði hann lyg- 
ara, það er hann, og þetta var þá ekki það 8tóryrði«. 
Bjarni Ijet sem hann heyrði það ekki, og reyndi til á 
allar lundir að stilla til friðar með þeím, og tókst það 
svo um siðir, að þeir kysstu hvor annan og beiddu hvor 
annan fyrirgefningar ; en tvævetluna skipaði hann að 
leiða til Qár Jóns á Gili, og kvað nóg illt af henni hlot- 
izt hafa, og skyldi hún ekki optar verða þrætuefni. 

Digitized by VjOOQIC 



22 

Þegar Sígríður litla sá að Kolla var burtu leidd, og 
heyrði að Jón á GiU œtti að eiga hana, gat hiin ekki 
gjört að sjer að fara að gráta, því henni þótti svo vænt 
um hana, og hafði svo lengi hlakkað til að sjá hana 
aptur af fjallinu; hún settist þá undir aonan rjettarvegg- 
inn og táraðist. Indriði litli frá Hóli var staddur skammt 
þar frá, og sá að Sigríður fór að gráta. nÆ, jeg get 
ekki sjeð hana Siggu litlu gráta«, sagði hann við sjálf- 
an sig, oggekk tii hennar; »hvað gengur að þjer, Sigga 
mfn? Mjer er svo vel við þig, að tárin koma fram f augun 
ámjer, þegar jeg sje þig gráta«, sagði hann, ogklapp- 
aði Sigrfði á herðarnar með hendinni; »segðu mjer, 
hvað gengur að þjer? 

»Æ, mjer þótti svo mikið fyrir að missa hana Kollu 
mfna; hún er svo falleg, en nú hefur hann faðir minn 
látið óræstiðhann Jón á Giii taka hana frá mjer; þetta 
var sú eina kindin sem jeg átti, og það er svo gaman 
að eiga sjálf kind«. 

nVertu samt ekki að gráta út úr þvf, Sigga mín 
góðl« sagði Indriði, »jeg á tvö lömb hjerna í rjettinni, 
og mátt þú eiga hvort þeirra sem þú vilt; hún móðir 
mfn hefur sagt, að jeg mætti gefa þjer annað, og komdu 
nú og skoðaðu þauK. Sigríður varð þessu ofur glöð, 
og fór Indriði með hana þangað sem lömbin voru ; það 
voru tvð gimbrariömb ofur Qeleg, og bauð Indriði Sig- 
rfði að kjósa sjer hvort sem hún vildi; sagði Sigrfður 
föður sfnum frá gjöfinni, og sagði hann það fallega 
gjört af Indriða, og sagði Sigrfði að þakka Indriðafyrir 
með kossi; »en þú, Indriðil skalt einhvern tfma koma 
yfir að Tungu f vetur og flnna hana Siggu litlu, því 
vera má, að þið unga fólkið fellið meira huga saman 
en við feður ykkar, og vil eg ekki meina ykkur það. 
Varð nú ekki fleira til tfðinda að þvf sinni; en um 
veturinn voru frost mikil og fsalðg, og lagði Fagurá þar 



Digitized by VjOOQIC 



23 

á mílli bœjannaog minntist Indriði einhvern sunnudag é, 
bvaö Bjarni í Tungu hafði sagt við hann, og bíðurfor- 
eldra sína að lofa sjer y&r að Tungu að finna Siggu, 
og játtu þau því, en segja bonum að vera kominn apt- 
ur fyrir vökulok. Indriði kom að Tungu; og fagnaði 
Bjarni honum vel, og svo Sigríður, en Ingveldur Ijet 
sjer fátt um flnnast. Ormur Bjarnason var þar fyrir, 
hafði hann fengið leyfi af kennara sinum, að finna for- 
eldra sfna um helgina; urðu þeir Indriði brátt góðir 
vinir, eins og ekkert hefði i skorizt með þeim; voru 
þau öU að leikjum um daginn börnin, og bjuggu sjer 
snjókerlingar eða renndu sjer ; í rðkkrinu bðfðu þanþað 
aðskemmtun að kveðast á; voru þeir sveinamir báðir & 
möti Sigríði, og veiUi þó miður, því Sigríður kunni allar 
Úlfarsrímur spjaidanna á miUi auk alls annars. Eptir 
að búið var að kveikja og borða, minntist Sigriður á, 
hvortekki ætti að fara að spila; það þótti þeim Indriða 
og Ormi gott ráð. Ingveldi þótti og gaman að spila, 
og var hún sú Qórða, og er nú farið í alkort. 

•Yið Indriði verðum saman«, sagði Sigríður. 

»Spilin skulu ráða«, sagði Ormur; þvf ekki var 
honum meir en svoum að vera saman viðmóður sína, 
er hann vissi að hún var sjaldan vðn að fá lýju. 

»Hjartakóngur er hjer«, sagði Indriði. 

»0g hjerna er hjartadrottning ogþáerum viðsam- 
an, Indriði mmnl eins og jeg vildi, og fáðu nú gott, 
því við eigum að vinna«. 

Er þi tekið til að spila, og gekk þeim Indriða bet- 
ur; hvor strokan og múkurinn eptir annan. 

>Nú skulum við einu sinni fi stroku, Ormurlitli!« 
sagði Ingveldnr, i því hún ijetti spilin að Indriða til 
að draga, wen það er verst að hún Siggaá útsláttinn«. 

»Nei! nei! ekki held jeg verði stroka i þettasinn«, 



Digitized by VjjOOQIC 



24 

segir Sigríður ofur glöð, í því hún tók upp spilin, »þv 
bjerna Qeklc jeg fjóra besefa í einum 8lag«. 

vFjóra besefa í einum slagl þáverður að gefaup{ 
apturo. 

»Æ nei, móðirmíngóð! þeir voru ekki nemaþrír 
en þann Qórða Qekk jeg i öðrum slag; jeg hefi ekk 
nenia níu á henclinni«. 

»Víst voru þeiriSórír ieinumslag, spilið erónýtt*: 
varð þá að vera sem Ingveldur viidi, og gefor húnupc 
aptur. 

i>Það var þá ekki verra«, sagði Sigriður f hálfuni 
hljóðum, og ætlar að stfga fætinum ofan á t&ná á Ind- 
riða, og átti það að þýða hjartatvistinn, en stje f þess 
stað óvart ofan á fótínn á jmóður sinni undir borðinu. 

»Þetta spil er ógilt«, sagðí Ingveldur, þá er hún 
skoðaði hjá sjer spilin, og sá að stóra brúnkoUa var 
hæsta spiiið, vþú sagðir honum Indriða til, bg steigst 
ofan á fótinn á mjer, stelpan þfn 1 og svo stelur þú úr 
stokknum, held jeg, og þvf fæ jeg ekki roð«. 

»Nei, það gjðri jeg ekki móðir góð!« 

»Ætlar þú að bera á móti þvf sem jegsje? Jeg vil 
ekki spila við þig; það er bezt að fara f þjóf og láta 
hýða þigl« 

Þá köUuðu allir: »Jáþjóf! við skulum fara íþjóf«; 
en Ingveldur víldi nú ekki spila meira, og varð svo ekki 
úr spilamennskunni framar, endavar þá farið að Ifða á 
vökuna og vildi Indríði fara aðfaraheim. ^jarnihrepp- 
stjóri skipaði einum af vinnumönnum sfnum að fylgja 
Indríða yfirað Hóli, en bað Indriða að koma þaroptar, 
er hann hefði tfma til, »þvf mér segir svo hugur um, 
að þú verðir gæfumaður, og eru komur þfnar hingað 
mjer kærar«. Sigríður litla beiddi f&ður sinn að lofa 
sjer að fylgja Indriða á veg ofan fyrir túnið, og leyfði 
hann það. Þegar komið var ofan fyrir túnið, segir Sig- 



Digitized by VjOOQIC 



25 

ríður viðlndriða: »Hjer verð jegað snúa aptur, Indriði 
minn! Jeg má ekki fylgja þjer lengra í þetta sinn, en 
þetta sagði hann faðir mínn mjer, að jeg skyldi gefa 
þjer, því hann veit, að þú ert smiðsefni, en þessír lepp- 
ar eru frá mjer sjálfri; jeg hef prjónað þá sjálf, og vertu 
nú sæll og blessaður ! og komdu bráðum yfir um aptur, 
ef þú getur, því mjer þykir svo vœnt um að sjá þig, 
og get aldrei gleyml þjer«. Indriði kyssti Sigríði fyrir 
gjafirnar og þótti harla vænt um þær, einkum hefílinn 
og sögína, sem Bjarni hafði sent honum. £kki fund- 
ust þau Sígríður optar þenna vetur, en nokkrum sinn- 
um kom hann að Tungu á þeim missirum, og varð ætið 
mikill fagnaðarfundur með þeim Sigriði, er þau sáust, 
og skildust jafnan með blíðu. 

Líður svo fram til þess að Sigríður er staðfest. Faðir 
hennar kenndi henni spurningarnar og að skrifa og dáh'tið 
í talnafræði; þótti presti, er hún var fermd, að hún 
væri afbragð annara barna að kunnáttu, og hrósaði gáf- 
um hennar og stillingu. £kki tók Sigríður eins mikl- 
um framförum til handanna; móðir hennar iiafði hana 
til alls sem gjöra þurfti á heimilinu, eins og aðrar grið- 
konur ; nam hún að sðnnu öll innanbæjarverk, sem hún 
sá fyrir sjer og tóvinnu, sem tíðast er í sveitum, en 
ekki iSckkst móðir hennar við að kenna henni hann- 
yrðir eða matreiðsUi; kunni hún þó hvorttveggja vel. 
Bjarni hreppstjóri ámálgaði það opt við konu sína, að 
Sigriði væru kenndir saumar og matartilbúningur, en 
Ingveldur sagði jafnan, að hún vænti þess ekki, að 
Sigga yrði sú fyrirmannsfrúin, að hún mundi þurfa mik- 
ils við af þess háttar, og sat við sinn keip. Illa þótti 
Bjarna það fara, en Ijet þó svo standa. Bjarni átti 
systur, erBjörg hjct; hún varekkja ogauðug vel; hún 
bjó í Skagafirði á bæ þeim, sem heitir V...; hún hafði 
átt dóttur einabarna, en misst hana unga. Einu sinni 

2 

Digitized by VjOOQIC 



26 

kom Björg í kynnisferö til bróður síns f Tungu, og 
ðvaldist þar nokkrarnætur; það var seint á engjaslætti. 
Sigriður gekk að venju meö griðkonum á engjar, fór 
snemma á stað á morgnana, en kom seint heim á kvöld- 
in, og sá Bjðrg hana ekki tvo fyrstu dagana, sem hún 
var í Tungu, enda var henni ekki fram haldi&. Þriðja 
daginn var veður gott, og var bundið af engjunum og 
fór Sigríður á milli, en Bjarni var við tóptina, og tók 
á móti. Björg settist á garðvegginn, og þótti gaman 
að tala við bróður sinn ; og er Sigríður kemur með 
fyrstu ferðina, víkur hún talinu til hans og segir: 

wÞarua áttu laglega stelpu, Bjarní bróðir! Hvaö 
kemur til, að þú hefur ekki s;^nt mjer hana?« 

»Hún hefur aldrei verið heima hróið». 

»Jeg þóttist undir eins þekkja á henni ættarmótið 
okkar; láttu mig sjá þig, stelpa mín! þú hefur svip af 
benni Steinunni minni heitinni utan á vangann, og ennið 
ekki óh'kt heldur, en augun hefurðu úr henni móður 
okkar sælu<«. 

MOg eptir henni heitir hún líka«, segir Bjarni. 

»Það má og á sjá, að það mun vera móðurnafnið 
okkar, og eptirlætisbarnið þitt«, sagði Björg ogglottivið. 

»0g ekki sjer það nú á henni ; það getur aldrei 
orðið maður úr henni hróinu, meðan hún er hjer; hún 
lærir ekkl svo mikið sem að búa til utan á sig spjör, 
eða gjöra graut í ask; jeg hefi opt óskað mjer, að húa 
væri komin til þín, systir góð!» 

Björg þagnaði við um stund, en segir þó um siðir : 
»Jæja, láttu hana þá fara til mín eitt ár, stelpuna!« 

Bjarna þótti nú vel skipast, og er það afráðið, að 
Sigríður færi þegar norður með Björgu ; en ekki Ijet 
Ingveldur sjer mikið um flnnast, og grjet mikið, þegar 
þær skildu mæðgurnar; sagði hún þá, að Sigriður allt 
af hefði verið augasteinninn sinn og eptirlætið. 



Digitized by VjOOQIC 



27 

Sigriður för að V.... með föðursystur síqqí; hjá 
heQQi var búQ þrjá vetur ; fjell Björgu þvf betur við 
haua, sem þær voru lengur samaa ; sá húu að Sigríður 
var mesta kOQu-efQi, og lagðí þvi alla alúð á að keuoa heQQi 
allar þær haQQyrðir og meoQtir, sem vel sœma gðfgum 
koQum; uam Sigríður allt fljótt og vel, því bœði hafði 
húQ góðar gáfur og stilliagu til að taka ámiQoiQgum 
systur siQuar; kom svo að siðustu, að Björg lagði svo 
mikla ást á haua, sem húQ hefði verið dóttir heQQar; 
gleymdi húQ qú að mestu missir dóttur siQQar, ogþótti 
sem hið auða skarð væri bætt, þar scm Sigríður var. 
HÚQ arfleiddi Sigriði að öUum siQum i^ármuQum föstum 
og lausum, og sagði að ekkert Qema dauðiQQ skyldi 
skilja þær. Þau þrjú ár, sem Sigríður var i Skagaíirðí, 
fór hÚQ aldrei að íÍQQa foreldra síQa, en faðir heQQar 
hafði leQgi haft þá veQju að hitta systur siaa eiQu síqqí 
á ári, og þessari veQju hjelt haQQ oqq; þess á miUum 
ritaði Sigriður föður siQum við og við, og svo móður 
siQQi, eQ sjaldaQ voru brjef þau, sem húQ skrifaði heQQi, 
aQQars efQis, eQ um veðráttufar, skepQuhöld og öQQur 
almælt tiðiudi, ogþó þau jafoaQ væru alúðleg, gat samt 
hver aðgætiQQ maður sjeð, að þau brjef, sem húQ skrif- 
aði föður sÍQum, voru með eiohverjum öðrum blæ, hýr- 
legri og iQQilegri; það leit svo út sem húQ ætti hægra 
með að opaa fyrir hoQum fylgsui hjarta síqs, eo fyrir 
öðrum. Eitt af bijefum Sigriðar hefur borizt oss i heud- 
ur, og er það ritað rúmu missiri eptir að hÚQ fór frá 
SigríðartUQgu, og er þetta eiQQ kafli úr því : 

»Þú biður mig, faðir góðurl að scgja þjer hreiu- 
skilQislega frá þvi, hverQig mjer Uði og hverQig jeg 
kuQQÍ við mig hjer Qyrðra. Það væri stakt vaQþakklæti 
af mjer við guð, ef jeg segði auQað en að mjer liði vel 
að öUu. Systir míQ er mjer svo ástúðleg, cíqs og jeg 
væri eiQkadóttir hcQQar, og opt hefl jeg verið að hugsa 

2* 

Digitized by VjjOOQIC 



28 

um það meö sjálfri mjer, að í raunínni geti það ekkí 
verið satt, að móðurástín, það er að skiljasúbin blíöa, 
alúðlega og umhyggjnsama tilfinning, sem jeg nú ekki 
get lýst, geti hvergi kviknað, nema undir því brjóstinu, 
sem barnið hefur borið ; hvað á jeg þá að kalla þá ást, 
sem systir mín sýnir mjer? Jeg get ekki ímyndað mjer 
móðurástína öðruvísi, og marka jeg það af tilfinningu 
sjálfrar mín ; jeg elska hana eins heitt og barnslega og 
rojer er unnt; mjer finnst hver stundin löng, sem hún 
er ekki nærri mjer; mig langar til að gjöra henni allt 
að geði ; allt sem hún skipar, verður mjer Ijett, af því 
það er min mesta gleði, að mjer mætti takast það sem 
hún vill; í stuttu máliaðsegja: Jegerbarn; en hvern- 
ig ætti jeg að vera það, nema hún væri mjer móðir? 
Af þessu, sem jeg nú hefi sagt þjer, faðir góðurl get- 
ur þíi og getið því nærri, að jeg kunni vel við mig, 
og þar að auki eru allir vandalausir mjer góðir og al- 
úðlegir, af því þeir vita, að henni systur minni þykir 
vænt ura mig ; og hvað landslagið snertir, þá segja all- 
ir að hjer sje ofur fallegt; hjer er mikið áþekkt þvísem 
er i Tungu. Hlfðin eins græn fyrir ofan bœinn. Yötn- 
in eins spegilfögur eins og hún Fagurá ; að minnsta kosti 
vantar mig orð til að gjðra þess mun, og þó finnst mjer 
hann vera einhver; það er eitthvað, sem augað getur 
ekki greint, en brjóstið að eins finnur, og hvarafkem- 
ur það? Jeg veit það ekki. Er það af því tilfinning 
mín sje breytt, og önnur nú en þegar jeg var yngri? 
Eða er það einhver hulinn og óskiljanlegur kraptur, sem 
loðir við þann blett, s«m maður hefur fyrst lokið upp 
augunum á? Hjer virðist mjer hver blómknappurinn 
öðrum hýrari, hver lautin og brekkan annari fegri, en 
hvað kemur til þess, að aldrei getur mjer orðið eins 
vel við neina þeirra eins og þá brekkuna á honum 



Digitized by VjOOQIC 



29 

Fagradal, sem jeg grjet sárast í, og á í flest tárin; og 
þó fellur mjer hjer aldrei tár af augum.a 

Þegar Sigríður hafði verið þrjá vetur í Skagaflrði í 
góðu yfírlæti, tók systir hennar sótt, hæga i fyrstu, en 
jókst með degi hverjum, fylgdi þar með rænuleysi og 
magnleysi. Sigríður vakti yðr systur sinni nótt og dag, 
og veitti henni alla þjónustu með hinni mestu alúð og 
umhyggju; grunaði hana, eins og raun varð á, að sótt 
þessi mundi hana til bana leiða, og var þvíávallt mjög 
harmþrungin, og beiddi guð að lengja \ií systur sinn- 
ar. JÞað var eina nótt, að Björg var mjög þunglega 
haldin og talaði næsfum því alla nóttina .í óráði, og 
fjekk engan blund á augu fyrr en rjett undir morgun, 
þá rann á hana svefnhöfgi nokkur. Sigríður sat alla 
jafna við sængurstokkinn og flaut í tárum, því hún sá 
þegar, að ékki mundi langt að bfða skilnaðar þeirra 
systra. Loksins hnje hún út af, úrvinda af svefni, og 
lagði höfuðið á koddann fyrir framan systur sína, og 
rann á hana mók nokkuð ; og vaknaði hún þá við það, 
að farið var hóglega með hendi um vangahennar; það 
var systir hennar, sem vaknað hafði, og lagt hendina 
á kinn hennar. Þá var kominn Ijómandi dagur, og 
skinu fyrstu morgunsólargeislarnír inn um allt húsið. 
Björg var þá með öllu ráði, og segir við Sigríði : »Þii 
svafst, elskan mín ! Mjer varð það óvart, að jeg vakti 
þig, komdu mi til mín og kysstu mig ! « Sigríður gjörði 
það. »Þetta skal vera okkar skilnaðarkoss ! « sagði 
Björg! Vertu blessuð svo lengi þú liflr! Berðu þig að 
vera góð og guðelskandi, bljúg og barnsleg í huga eins 
og þú nii ert; vertu foreldrum þínum hlýðin og auð- 
sveip; en biddu nú fyrir mjer, að jeg megi deyja; það 
er svo unaðsamt, er guð sendír manni geisla sinnar 
sólar í andlátinu. Eptir að Björg hafði þetta mælt, 
hallaðist hún aptur að svæflinum og sje að henni hægt 



Digitized by VjOOQIC 



30 

mók, og úr þvi vaknaði hún ekki aptur til þessa lífs. 
AUir, sem þekktu Björgu, hörmuðu mjög andlát hennar, 
en Sigriður þó mest; samt stóð hún fyrir greptrun 
hennar og leysti það vel af hendi og skðrulega, og 
síðan annaðist hún um búið á V . . . . það eptir var 
vetrarins, en byggði jörðína um vorið með ráðum og til- 
styrk beztu bænda þar í sveitinni. 

Ekki undi Sigríður sjer norður þar eptir andlát 
systur sinnar; ritaði hún nú föður sfnum til, og bað 
hann að sœkja sig, og fór hún þá að Tungu, og tók 
faðir hennar við Qárforráðum hennar. 

Meðan Sigríður var f Skagafirði, ólst Indriði upp 
með fððuf sínum á Hóli, var hann nú orðinn hinn mesti 
atgjörðsmaður til munns og handa^ og þótti mðnnum 
sem fáir væru hans jafningar þar um sveitir, og fyrir 
því töluðu það margir, að mjög væri ákomið meðþeim 
Sigríði í Tungu, því hún þótti og einhver hinn ágæt- 
asti kostur þar í hjeröðum. Sigrfður var allra kvenna 
frfðust; hún var vaxin vel og meðallagi há, þjettvaxin 
og mittisgrönn ; hún var fagurhent og fótsmá, eygð vel, 
og allra kvenna fegurst hærð ; hárið Ijóst og svo mikið, 
að f beltísstað tók; hverri konu var hún sljettmálari ; 
rómurinn hreinn og snjallur og tilgerðarlaus ; hún var 
vitur kona og vel stillt. 

Þegar Sigríður hafði verið einn vetur í Tungu ept- 
ir andlát systur sinnar, tók faðir hennar sótt þá, er 
hann leiddi til bana. Sigrfður harmaði föður sinn mjög, 
en bar þó vel harm sinn. íngveldur móðir hennarbjó 
f Sigrfðartungu eptir bónda sinn, og rjeð mann fyrir 
búið, og kvaðst hún ekki viija sleppa búskap fyrr en 
Ormur sonur hennar kvongaðist; hann var á þessum 
missírum kominn f Bessastaða skóla, en var á sumrum 
með móður sinni. Ormur þótti uppivöðslumikiU og ó- 



Digitized by VjjOOQIC 



tí 

fyrirleitinn umalU, en þó raungóður. Allkœrt var með 
þeim systkinum 

Þau Indriði og Sigríður bittust nokkrum sinnum 
um þessar mundír, og höfðu menn það fyrir satt, að 
þeim geðjaðist allvel hvort að oðru, og sannaðist að 
því skipti það sem mælt er, að sjaldan lýgur almanna 
rómur. Indriði og Sigríður voru nú á þeim aldri, sem 
karl og kona, er þekkjast og sjást og fellur hvort öðru 
vel i geð, trauðla geta vináttumálum einum bund- 
izt. Vinátta sú og ylur, sem verið hafði með þeim á 
roeðan þau voru börn, var nú búinn að taka aðra stefnu 
i björtum þeirra, og snúinn í beita og einlœga ást, er 
þau báru hvort til annars. Nú þótt svo megi virðast, 
sem ekki þuríi mikið árœði til þess, að bera það mál 
upp fyrir einhverjum, er maður veit áður, að honum er 
jafnkunnugt sem manni sjálfum, segist þó flestum svo 
frá, er í þá raun hafa komið, að ekki sje hið fyrsta 
ástarorð ætið auðlosað á vörum þeirra sem unnast; og 
svo fór fyrir Indriða, þó hann við og við sæí Sígríði, 
enda vildi jafnan svo illa til, að þau Sigríður næstum 
því aldregi urðu tvö saman í einrúmi ; en eptir því tóku 
menn, að Indriði fór að venja þangað komur sfnar, 
sem hann vissi að Sigríðar var von á mannfundi, og 
þess á millum gjöra sjer ferðir að Tungu, þó htið væri 
annað erindi en að sjá Sigríði; og einu sinni, sem optar, 
kom hann þangað, og voru þar þá fyrir aðrir gestir. 
íngveldur Ijet vísa þeim gestunum í stofu, og heita 
þeim kafiH, en bað Sigríði dóttur sína vera þar í stof- 
unni og ræða við þá, er hún sjálf ætti að sniiast í 
mörgu, sem við lá á heimilinu. Ingveldur var vön því 
að gefa þeim Indriða og Sigriði auga, og gæta þess að 
þau töluðust ekki margt við, en með því að nii voru 
fleiri menn við í stofunni, hirti hún ekki um, þó Sig- 
ríður ræddi við Indriða eins og hina geslíaa. Nú bar 



Digitized by VjjOOQIC 



32 

svo eiDU sínni viö, að þau Indriöi uröu tvð saman eptir 
í stofunni. Sigríður hafði allt af haldið uppi tali við 
þá gestína, en er þeir voru út gengnir, þagnaði hún og 
leit í gaupnir sjer; Indriða varð og orðfall um hríð, 
en bœðí sátu þau, sitt hvorumegín við dálítið borð, er 
þar var í stofunni. Svona leið dáh'til stund, að þau 
yrtu hvorugt á annað, þangað tíl Sigríður allt i einu 
h'tur upp, og framan i Indriða, og varð i sama bili 
rjóð út undir eyru. Þess háttar augnaráð og tillit stúlkna 
eru yngismenn vanir að skilja, og Indriði hefði oröið 
að vera skynskiptingur, ef hann hefði ekki ráðið f, hvað 
Sigríði þá fíaug ( huga. »Manstu, Sigríður mfnla seg- 
ir hann, »þegar við vorum Iftil, hvað okkur var vel til 
vina, og þótti vænt hvort um annað?« 

»Já, allt af man jeg það, Indriði minn góðurl« 
sagði Sigrfður, og varð henni einhvern veginn ósjálfrátt 
að grfpa um hendina á Indriða, en rjett f þvf henni 
slapp seinasta orðið af vðrunum, var stofunni lokið upp, 
og Qekk hún ekki tfma til að kippa aptur að sjer hend- 
inni fyrr en móðir hennar var kominn inn á mitt gólf, 
og hafði Ingveldur eitthvert veður af viðræðu þeirra 
Indriða, og var nú ærið gustmikil; og varð ekki meira 
af viðtali þeirra Sigrfðar og Indriða að þvf sinni. Ind- 
riði rfður sfðan heim, og tekur nú að fhuga svar Sig- 
rfðar og öU atvik ; finnst honum þá, að Sigrfður mundi 
sjer ekki fráhverf, ef hann beíddi hennar. Hann segir 
þessu næst foreldrum sfnum fyrirætlun sfna um að leita 
ráðahags við Sigríði, og leizl þeimvel á, entðlduþó ei 
ólfklegt, að Ingveldur mundi verða þvf mótfallin. Er 
þá svo ráð fyrir gjört, að íngibjörg móðir Indriðaskuli 
bera þetta mál upp fyrir þeim mæðgum, er hún hitti 
þœr, og skyldi allt fara sem hljóðast fyrst um sínn. 

Eitthvert skípti um haustið skyldi vera brúðkaup 
nokkuð á prestsetrinu f Sigrfðartunguhrepp, œtlaði sfra 



Digitized by VjOOQIC 



Tómas að gipta aðstoðarprestinum dóttur sína. Til 
þessarar veizlu var þeim Tungumæðgum böðið, svo og 
þeim hjónunum frá Hóli og Indriða. Þau mæðgln frá 
Hóli ríðu til boðsins, en Jón hreppstjóri var krankur, 
og fór því ekki. Þær mægðurnar i Tungu höfðu og 
ásett sjer að fara, en þenna sama morgun fundust ekki 
hestarnir í Tungu, og var þeirra þó leilað fram undir 
hádegi og fannst enginn nema klár éinn gamall og stað- 
ur, er kallaður var Níðhöggur, sem aldrei gekk úr tún- 
inu ; honum skyldi fylgdarmaður riða, ef eitthvað feng- 
ist fyrir þær mæðgurnar; og með því þeim þótti leitt 
að setjast aptur, er þær voru ferðbúnar, var það til 
bragðs tekið, að senda á næsta bæ fyrir neðan Sigrið- 
tungu, og biðja þar um hesta. Þar var ekki mikið til 
um reiðskjóta ; þó fengust þar tveir hestar, og var ann- 
að hryssa apalgrá ; henni átti Sigríður að ríða, en aldrei 
haföi fyrr verið lagður söðull á hana, og tók hún þegar 
að snúast á hlaðinu og ausa, undir eins og Sigríður var 
komin á bak; gekk svo lengi, og verður hún að fara af 
baki aptur, og reyna til að teyma hana á veg, en allt 
för á sömu leið, hverjum brögðum sem beitt var við 
hryssnna, að jafnóðum sem Sigriður var stigin í söð- 
ulinn, tók Grána að ausa, og gekk nú eins langt aptur 
á bak eins og hún hafði áður verið fram leidd; Ifður 
nú fram að hádegi, eru þær Sigríður og Grána þá búnar 
að fœra leikinn út í mitt túniðj og gengur Sigríður þar 
af henní, og verður ekki af för hennar ; en Ingveldur 
rfður til boðsins, og var þar fyrir margt manna, og voru 
menn famir aðbúast til kirkjugðngu. Ingveldi varvfs- 
að í lopt til kvenna; var þar komin Ingibjðrg frá Hóli 
og heilsar hún Ingveldi blíðlega. Flestar konur voru 
þar á fslenzkum búningí; Ingveldur var og á íslenzk- 
um treyjufötum og hafði skuplu á höfði og nælt niður 



Digitized by VjjOOQIC . —— 



34 

að framan. Ingibjðrg á Hóli hafði krókfald ekki mjðg 
háan, en fór vel. 

Tekur þá brúður að skauta sjer, og segir hún við 
Ingibjðrgu: »Jegætla að biðja yður, Ingibjðrg mínl að 
láta á hðfuðið á mjer, jeg sje þjer kunnið á þvf lagið ; 
jeg er ánægð, ef það fer eins vei á hðfðinu á mjer í 
í dag, eins og á hðfðinu á yður, enda er faldurinn yð- 
ar fallegur og vel lagaður ; það er munur að sjá bless- 
aða krókfaldana en horngrýtisskuplumar, sem ekki eru 
fyriraðrar en afgamlar kerlingarhrotur*. Þegarprests- 
dóttir sagði þetta, hafði hún ekki gáð að þvf, að Ing- 
veldur var þar og hafði skuplu; en það var ijett eins 
og ðllum, sem voru í loptinu, hefði dottið hið sama f 
hug, og litu allir undir eins framan f Ingveldi, og þurfti 
ekki að segja henni hvað til bar ; hún roðnaði út undir 
eyru, en stillti sig þó um að svara. Ingibjðrg tók nú að 
skauta brúðurinni, en Ingveldur seltist á rúm þar í lopt- 
inu hjá konu nokkurri er Gróa hjet. Þær Ingveldur og 
Gróa voru vinkonur. Gróa bjó á þeim hæ, sem heitir 
á Leiti, Hallur hjet bóndi hennar, og var hans sjaldan getið 
að nokkru, þvi Gróa þótti vera þar bæði bóndinn oghás- 
freyjan. Lítt voru þau hjón við álnir, en Gróa var feng- 
sðm og húsgðngul; hún var og vitur kona, og svo fróð 
um alla hluti, að hún vissi fyrirvfst, hvað skamtað var 
hvert mál á flestum bæjum f ðUu þvf byggðarlagi ; aldrei 
trúði hún meir en einum f senn fyrir trúnaðarmálum ; 
og svo var hún orðvðr, að aldrei grcindi hún sðgu- 
mann; var það jafnan orðtæki hennar, er hún sagði 
frá einhverju: wÓlýginn sagði mjer, en hafðu mig samt 
ekki fyrir þvf, blessuðla; ávallt vissi hún að haga svo 
örðum sfnum, við hvern sem hún talaði, að hverjum 
fyrir sig virtist, sem Gróa ætti engan betri vin hjer á 
jðrðu en sig, og aðhún væri engum trú nemasjerein- 
um. Þðrfin, sem opt gjðrir þá að vinum, sem elia 

Digitized by VjOOQIC 



35 

mundu ekki viuir, hafði gjört þær Gróu og Ingveldi aö 
aldavinkoaum, og gat hvorug annarar án verið. Ing- 
\eldi var svo varið, að hún aldrei hafði réttgóða heilsu, 
nema hún við og við fengi frjettir um það, hvernig 
mönnum liði á ððrum bæjum ; aptur þurfti Gróa að eiga 
einhvern að, sem hugaði fyrir nefinu á henni, ella 
mundi það hafa orðið henni æði útdráttarsamt ; en Ing- 
veldur var jafnan vön að stinga að henni tóbakslaufi, 
rjólbita eða blöðkuvisk, ef vel sagðist. Brátt tóku þær 
Gróa og Ingveldur tal sín á milH, og var það mjög af 
hvísIiDgum, er mörg voru eyru þar i loptínu. Ingveldur 
þuklar nú undir svuntu sína og dregur þar upp rjólbita 
og laumar að Gróu, og tekur henni þá heldur að 
hægjast um málbeinið, og hvísiingarnar að verða tíðari. 

»>Guðsást fyrir migl« segir Gróa, »og fyrir nefið á 
rojer; það er eins og vant er, yður leiðist ekki að hugsa 
fyrir því.« 

»0g ekkerterað þakka, Gróa mínl Hefði jeg verið 
heima skyldi jeg þó hafa látið það vera ögn burðugra; 
jeg greip þenna mola með mjer til vonar og vara, því 
jeg hugsaði það gæti þó verið, að jeg sæi þig hjerna; 
en bvaðkemur til aðþúkemur aldrei frameptirnúna?« 

»0g minnist þjer ekki á það^ elskan mín I Jeg kemst 
aldrei frá barnagreyjunum, og hann er svo óspakur 
krakkaormanganóruskinnsgreyið yngsta, að jeg má aldrei 
Ifta augunum af honum, hvað þá heldur að jeg komist 
út af bænum, og hefur mig þó opt langað til þess,jeg 
segi það satt, að koma fram eptir, því hvar kemur mað- 
ur nú á annað eins sæmdarheimili og að Tungu, en 
mai^s þarf við; ekki get jeg sagt, að jeg hafi sjeð 
smjerí sumar; allt hefurgengið i það, að kreista sam- 
an leigurnar, og þó læt jeg það ailt vera, ef jeg á eitt- 
hvað í nefið — en nú hafið þjer bætt úr því, blessaður 
ungínn! eins yðar var von og vísa». 



Digitized by VjjOOQIC 



36 

»Það er nú allt minna en jeg vildi, Gröamfnl Ea 
hvað jeg vildi segja, kemur þú aldrei fram að Hóli?« 

»Ó nei, elskan mfn! þangað kem jeg ekki, og til 
hvers er þangað að koma? Ekki vikur hún íngibjðrg, 
nánösin, ketti sleikju eða hundi beini, jeg hefl mestu 
andstyggð á ðllu þvf hyski, Jeg get ekki gjört að því; 
þá er það fallegur bðlvaður slání — guð fyrirgefl mjer 
að jeg blóta — strákurinn þeirra þar, hann IndriðiII« 

»Hvers er von, kelli mfnla sagði Ingveldur. 

»Það er satt, jeg veit ekki hvert hann œtti að sœkja 
góðmennskuna; dúfanhefur aldrei komið úr hrafnsegg- 
inu enn þá; þvf segi jegþað, ekki gæti jeg trúaðþvf, þó 
mjer vœri sagt það, að þjer Ijetuð hana Sigrfði mfna í 
þær hendur, þó sumir sjeu að geta þess til«. 

»0g ekki held jeg, Gróa mfnl aðþað verði, ef jeg 
má ráða; mjer hefur aldrei verið neitt um það Hóls- 
fólk, og mun aldrei verða«. 

»Á, það var Ifklegra, og það hefl jegallt af sagt«. 
í þessu varð Gróu litið til Ingibjargar, þar sem hún 
var að laga faldinn á höfðinu á prestsdóttur, og segir 
hún þá: »Guð náði hana Yalgerði mfna, að láta kerl- 
ingarandstyggðina vera að krumla sig; hún hefði þó 
getað beðið yður að láta á höfuðið á sjer.a 

»Jegvarekki eins vel fær um það, kelli mfnl eins 
ogsú, sem húnvaldi til þess,« sagði Ingveldur og saug 
um lelð upp f neðð. 

»Æ, hvernig getið þjer nú fariðaðtala, heillingóð!« 

»Þetta mun henni þó hafa sýnzt, eða heyrðir þú 
ekkl, hvernig hnn lagðaði mig áðan?« 

»Ójú, þvf var nú ver og miður að jegheyrði það; 
en það er ekki fyrir það, þetta er mesta trippi, stelp- 
an, þó hún sje prestsdóttir, og vitið þjer hvers vegna 
hún vildi ekki láta yður skauta sjer?« 

• Ónei.tt 



Digitized by VjjOOQIC 



37 

«Æ, mig grunar, að hún væri hrœdd um, að þjer 
munduð sjá, það sem ekki á að sjást, en hver heilvita 
getur þó sjeð ; þjer munuð hafa heyrt það sem talað er?a 

»Ónei, ekki hefi jeg heyrt það.« 

»Þá get jeg sagt yður það ; um hana og prestinn 
hjerna«. 

»Nú, núl« 

»0g því þau hiðuekki með briiðkaupið til vorsins, 
eins og fyrst var talað.« 

»Á, já, já, nú fer jeg að skilja.« 

»En hitt er víst ekki satt, um fleiri.a 

Rjett i þessu kemur einhver inn í loptið og segir, 
að presturinn sje kominn út i kirkjuna og bíði brúð- 
lijónanna; verður þá þys mikill í loptinu og keppast 
konurnar við að komast sem fyrst ofan ; verður þá ekki 
méira af samræðum þeirra Gróu og Ingveldar, og hvisl- 
ar Gróa að Ingveldi rjett í því þær fóru út úr loptinu, 
njeg skal segja yður það allt saman seinna, sem jeg 
hefi heyrt, og ólýgin stálka hjerna á heimilinu hefur 
sagt mjer, en ekki vil jeg samt láta bera mig fyrir þvf, 
blessuð!« 

Þessu næst ganga menn til kirkju, og verður þar 
ekki annað tii tíðinda, en að hjóna-efnin eru saman 
pússuð. Eptir að komið var úr kirkju, gengu menn 
undir borð; og var sætum skipað á þá leið, að Ingi- 
björg á Hóli sat næst sfra Tómasi, en út frá henni Ing- 
veldur frá Tungu, og þóttust menn sjá, að Ingveldur 
roðnaði í framan, þegar hún var til sætis leidd, og gátu 
þess til, að hún þætlist eins vel komin til þess sætis, 
sem Ingibjörg hafði hlotið; gátur manna voru og ekki 
Qærri sanni. Ingveldur var hljóð mjög um daginn, og 
þótt þar væri hin dýrðlegasta veizla, og steik og annar 
fagnaður á borðum, snerti hún samt varla á nokkrum 
bita. Lítið er það, sem kattartungan flnnur ekki, segja 



Digitized by VjOOQIC 



38 

Tnenn, og 8vo er um þá vifðingagjörnu. Sfra Tómas 
var glaður mjög að þessarí veizlu og skrafhreiíinn, yrti 
á marga, og leitaðist við að skemmta, eiúkuxn þeim kon- 
unum; en hvort sem það heldur var af ásettu ráði 
gjört, eður af tilviljun, þá bar œtíð svo við, að hann 
kallaði Ingibjörgu á Hóli maddömu, þegar hann ávarpaði 
hana ; en jafnan, er hann sneri málinu til Ingveldar, 
sagði hann aldrei nema blátt áfram: vlngveldur mfn !« 
Ingveldi þótti, sem ekki ætti að draga af sjer það, sem 
hún ætti og guð hefði gefið henni, og var henni það 
verra en þó hún hefði fengið sinn undir hvern vanga, 
þegar prestur talaði til hennar, en varð aptur bleik sem 
nár, í hvert skipti sem hann ávarpaði Ingibjörgu. 

Þá er menn voru gengnir undan borðum, sýndi 
Ingveldur vonum bráðara á sjer fararsnið, og hugðu 
menn hana kranka. Indriði kom þá að máli við móður 
sína, »ogvildi jego, segir hann, »að. þú móðirl minnt- 
ist þess, er þú hjezt mjer, að vekja máls á bónorðinu, 
og mun ekki annan tíma betra færi á gefast». 

»Annan veg virðist mjer þetta sonurlo sagði Ingi- 
björg, »sýnist mjer Ingveldur ekki hafa verið með glöðu 
bragði í dag, hvað sem veldur; en þó má jeg gjðra 
það fyrir þín orð, að hœtta til þess«. Sætir hún þá 
lagi að fá fœri á Ingveldi áður en hún riði brott; og 
einhvern tfma stóð svo á, að þær urðu tvær saman 
fyrir ofan bæinn ; gengur þá Ingibjörg til hennar, og 
kveður hana blíðlega og segír: 

»Mig langar tíl að tala nokkur orð við yður, áður 
en þjer farið; jeg hefi verið beðin þess af manni, og 
þykir mjer mikið komið undir því, hverju þjer svarið». 

»Mín er æran og yðar Utillætið, maddama góðl ef 
þjer viljið tala við mig, og látið mig heyra erindi yð- 
ara, sagði Ingveldur og glotti við. lagibjörgu grunaði 
nú af þessu, svari hvernig fara mundi og þagnaði við ; 



Digitized by VjjOOQIC 



39 

en með þvi að svo langt var.komið, að iUt var aptur* 
hvárfs, tekur hún aptur til máls og segir: 

nÞað er erindi mitt, að sonur minn Indriði, hefur 
beðið mig að koma að máli við ykkur mæðgurnar um 
það, hvort ykkur mundi það óskapfelit, að hann leitaði 
þar ráðahags, sem er Sigríður dóttir yðar ; segir hann, 
að þar sje sú kona, er hann helzt mundi kjófia sjer 
fyrir ættar og atgjörfis sakir, af þeim kvennkostum, sem 
hjer eru nærindis«. 

»Verður það sem varir og ekki varir«, sagði Ing- 
veldur. nSfzt mundi míg hafa grunað það, að þið á 
Hóli leituðuð til mægða við okkur smámennin fyrir 
faandan ána, og vil jeg víst vita, hvert þetta mál er af 
aivöru flutt eður ekki«. 

»Ekki er það með nokkru falsi af okkar hendi,» 
sagði Ingibjörg; ^munu það og margir mæla, að ekki 
6je óákomið með þeim Indriða mínum og Sigríði dótt- 
ur yðar». 

»Það munuð þjer og aðrír verða að skoða, sem 
þeim h'kar, hvert jafnrœði sje með þeim ; en skjótt er 
að svara erindi yðar, maddama göð ! af minni bendi, að 
aldrei gef jeg samþykki mitt tii þess ráðahags ; um vilja 
Sigríðar veit jeg ekki, þó er mjer næst að halda, að 
bún muni Ifta i aðra átt, ef hún gefur um að giptast 
að svo stöddu«. 

Síðan gekk Ingveldur burt sem skyndilegast ; breytti 
hún nú ráði sfnu um heimreiðina, og var hin kátasta 
það eptir var dagsins. 

Ingibjðrg segir Indriða þessi málalok, og verða þau 
honum til mikiliar ógleði, og það þó verst, er hann 
þóttist mega ráða af orðum Ingveldar, að hyggja hans 
um vilja Sigríðar mundi hafa verið tómur hugarburður. 
Ríða þau mæðgin heim við svo búið, og tekur Indriði 
Dú ógleði mikla, svo að hann nær því mátti engu sinna ; 



Digitized by VjOOQIC 



40 

Ingveldur ríður og beim frá boðinu um kvöldið og er 
hin kátasta. Ekki segir bún Slgriði frá viðrœðum þeirra 
Ingibjargar. Litlu síðar kom upp sá orðrómur þar f 
sveitinni, að Indriði áÐóii befði beðið sjer stúlkuvest- 
ur i bjeruðum, og þó minnibáttar bóndadóttur, en ekki 
fengið, og því væri hann nú orðinn hálfgeðveikur. Eng- 
inn vissi gjöria a& greina böfund þessara frjetta; en 
þeir sem iengst komust i rannsókninni böfðu það fyrir 
satt, að ólýginn maður befði sagt þær Gróu á Leiti. 
Ingveldur Ijet bvern mann, sem kom að Tungu, segja 
sjer þessar frjettir, og innti að öllu sem nákvæmast, og 
var ekki ugglaust um, að bún á stundum gjörði gys að, 
einkum ef Sigríður var við. Sigríður Ijet sjer jafnan 
fátt um finnast ; iíður svo veturinn bg vor bið næsta, 
að ekki batnar Indriða ógleðin, og ekki kom bann að 
Sigríðartungu á þessum missirum. — 

Nú verður að geta fleiri manna við söguna. Mað- 
ur bjet Bárður, bann bjó á Búrfelli, það er bálfa þing- 
mannaleið frá Sigríðartungu, og ekki í sama brepp. 
Bárður var maður auðugur að gripum og gangandi Qe; 
jarðir átti bann og margar og góðar; en ekki varhann 
maður vinsæll af alþýðu. Einn son átti hann, sem 
Brandur bjet; hann var kvongaður, og átti bú á Brands- 
stððum ; lítið ástríki hafði bann af föður sínum ; líktist 
Brandur meira móður sinni en föðurfrændum. Bárður 
hafði átt þá konu, er Guðrún bjet, og ættuð úr Þing- 
eyjarþingi; bún var þá ðnduð fyrir fám vetrum, erhjer 
er komið sögunni; og var það almæli, að hún befði 
næsta sðdd lífdaganna tii grafar gengið ; bðfðu þau bjón 
ekki átt lund saman ; bún var mild af Qe, en hann 
nizkur, en þó bæglátur og stórillíndalítill hversdagslega. 
Þar var margt fátækra manna í nágrenninu, og hvörfl* 
uðu þeir opt á vorum beim að Búrfelli, og vildi Guð- 
rún jafnan vikja þeim einhverju, sem svangír vorn, er 



Digitized by VjOOQIC 



41 

matur var nógur fyrir. Ekkí var Bárði mikið um þær 
ölmusugjöröir ; tók þó sjaldan af þeira, þaö sem Guð- 
rún hafði vikið þeim; en fit þess að sjá viðþeim leka, 
að ekki drægist ofmikíð út úr búinu á þenna hátt, Ijet 
hann ekki konu sínahafa ofmikið undir höndum; sjálf- 
ur vóg hann út hjúunum bæði smjör og átmeti, og 
taldi rækilega hvern kjötbita, sem hann ætlaði til soðn- 
ingar hvert skipti, sem farið var með spað. Yfir dðll- 
unum og ólekjunni hafði Guðrún ótakmarkað einvalds- 
dæmi ; en öðru máli var að gegna um skökuna, þvf henni 
yarð hún að skila manni sínum afdráttarlaust i hvert 
sinn, sem hún strokkaði; og með þvi Bárður mundi 
gjðrla, hve margar ær og kýr hann átti, og vissi út i 
æsar, hvað hver mylk skepna á heimilinu mjólkaði i mál, 
og hve mikið smjör fæst úr hverjum Qórðungi rojólkur, 
tókst Guðrúnu sjaldan að klípa mikið af skökunni svo 
að Bárður yrði þess ekki var. Lyklaráðin hafði hún; 
þó var sá einn lykill, sem hann aldrei skildi við síg, 
vakandi eða sofandí, en það var lykillinn að skemmu- 
loptinu; og þcir, semvissu, hvað í því var, furðuðusig 
ekki á því, þó Guðrúnu væri ekki hleypt þangað : margra 
ára gamlar mðrtöflur og gráskjoldóttir smjörbelgir áttu 
þar aðsetur i geysimikilli kistu um þveran gafl. Fyrir 
annari hliðinni stóð afarstór kornbyrða, en hinumegin 
var þrfsett röð af tunnum með spað og saltaða magála ; 
þaðan Qellu straumar míklir af pækli, er kvísluðust um 
skemmuloptið, og hurfu loks inn undir íjallháan íiska- 
hlaða, sem girti skemmuloptíð að framanverðu. Eptir 
endilöngu húsinu láu rær, hlaðnar enda á milli með 
hörðu hangikjðti; það voru föll af sauðum og ám, og 
enginn mundi þar upprjettur ganga mega sakir hinna 
langleggjuðu skammriQabógna. Annars var, eins og lög 
gjöra ráð fyrir, það kjötið, sem reykja skyldi, haftfeld- 
húsi, og aldrei reis hin rósfingraða Morgungyðja svo úr 



Digitized by VjOOQIC 



42 

rútni Títonar, aö Bárður bóndi kannaði það ekki inn- 
virðulega; og ekki nhnje ðagstjarna nokkur svo ídjúp- 
an mar<i, að hann ekki áður skemmti sjer við sjónhinna 
bráðfeitu sauðarfalla, teldi þau og klípi í þau, áður en 
hann færi að sofa. Ekki verður glöggiega skýrt frá öliu 
því, sem i þessu lopti var fólgið; því fáum auðnaðist 
það eptirlæti, að koma lengra en upp í stigann, og þó 
svo að eins, að þeir hefðu sýntBárði áður nýjaspesíu, 
eður gamla krónu, sem hann langaði til að komast í 
kunningsskap við. Niðri í skemmunni voru margir eigu- 
legir hlutir, þó hjer sjeu ekki taldir; en flest var það 
óætt. Þó var þar einn hlutur, er vjer hljótum aö geta 
að nokkru, en það var sár einn mikiU og merkilegur, 
fullur lundabagga og súrsaðra hrútssviða, blóðmðrs og 
annars ágœtis, er svam þar í hálfþykku súrmjólkur mauki. 
Ekki var það fyrir því, að Bárður hefði minni mætur á 
sá þessum, en mörgu öðru, er uppi var í loptinu, að 
honum var valið óvirðulegra sæti, heldur hins vegna, 
að hann var ofstór vexti, til að komast i heilu Ifki upp 
um loptsgatið, enda var hann nú ekki fær um ferðír 
eða hreiöngar fyrir sakir gjarðleysis og elliburða; stóð 
hann því þar við loptsstigann og sparn jörðu allt upp 
að miðju, og gamalli kúamykju mokað að utan. Á 
sillunni rjett fyrir ofan sáinn, voru tvær uglur ; á ann- 
ari þeirra hjekk stórt kerfi af gömlum hornhðglduin ; 
en á hinni hjengu reiðtygi Guðmundar Höllusonar. Guð- 
mundur þessi var fóstursonur Bárðar, og unni Bárður 
honum manna mest, enda var hann svo líkur honum 
að öUu skaplyndi, að ekki mundi sonur líkari föður ; og 
fóru menn þeim orðum þar um, að Qe væri jafnan 
fóstra líkt, en ekki vissu menn annan skyldugleika þeirra, 
en að móðir piltsins hafði verið vinnukona Bárðar og 
heitið Halla. Halla hafði verið svo óheppin, þegar hún 
átti að feðra Guðmund, að hún gat ekki fundið honum 



Digitized by VjOOQIC 



43 

seitt líklegra faðerní utan eða innansveitar, en vinnu* 
mannstetur eitt, sem var drukknaður rúmum níu mán- 
uðum áður en pilturinn fæddist, og þvf hafði Bárður af 
einskærri manndyggð sínni tekið munaðarleysingjann að 
sjer, og alið hann upp eptir sinni mynd, og sögðu allir 
að honum færíst það vel, því auðsjeð væri, að hann 
gæti meðöllu hrundið honum á sveitina. Bárður lagði 
með ári hverju meiri og meiri ást á sveín þenna, og 
gaf bonum Qorutíuhundraða jörð eptir sig, og þar að 
auki hafði hann það jafnan á orði, að hann Guðmund- 
ur sinn ætti að tína flærnar úr rúmínu sfnu, þegar hann 
væri dauður. Fáir ókunnugir skildu þetta orðatiltæki; 
en-nákunnugir þóttust vita, að Bárður miðaði til kistil*- 
korns nokkurs, sem grafinn væri niður undir höfðalagið 
f rúmi Bárðar, og í væru nokkrar kringlóttar. Þcgar 
hjer er koraið sögunni, var Guðmundur orðinn fulUíða 
maður. Ekki þótti heimasætum þar í hjeraðinu hann 
fríður sýnum. Allir vissu, að hann var maður sam- 
baldssamur og átti í vændum að eignast nokkuð, þar 
sem hann var uppáhaldið hans Bárðar rika á Búrfellí, 
og því mundu feður gjafvaxta meyja hafa skoðað huga 
sinn áður honum væri frávfsað, ef hann hefði leitað 
ráðahags við dætur þeirra. En Guðmundur var kennd- 
ur við kjöt og sauði, en ekki við konur eða kvonbænir, 
og það þóttust menn vita, að færi svo, að hann ein- 
bvern tíma ágirntist einhverja af Evudætrum, mundi 
hann ekkí líta á frfðleikann einan í því efni, og varla 
mundi hann vitið verði kaupa; sjálfur hafði hann gott 
gripsvit, og meira þurfti ekki til að búa og nurla, sem 
fyrir hann var aðalatriðið. Guðmundur hafði einhvern 
tima lært að lesa, og las reiprennandi hverja bœn, eink- 
nm ef hann kunni nokkuð í henni utanbókar áður, en 
sjaldan vildu menn hleypa honum á Jónsbókarlestur. 
Fóstri bans hafði látið kenna honum að rita nafnið sitt, 

Digitized by VjOOQIC 



44 

og sagði, aö slíkt gæti opt komiö sjer vel í búskapnum, 
að menn kynnu að klóra nafnið sitt, til að mynda, ef 
menn seldu eða keyptu jarðarpart ; en ekki var Guð- 
mundur fastur í rjettritunarreglunum, því jafnan ritaði 
hann fyrsta staíinn í nafninu sínu með litlu gei og 
eins í föðurnafninu, en essið f »son« hafðíhann allt af 
með stórum staf. Talnafræði hafði Guðmundur ekki 
numið, en furðanlega æfíngu hafði hann i þvf að telja 
saman fiska ogQórðunga, og taldi þá upp á grænlenzku, 
eptir tám og fingrum, og var ákaflega fljótur að því. 

Það var einhvern dag næsta sumar eptir það að 
Indriði beiddi Sigriðar í Tungu, eins og áður er um 
getið, að Bárður karl var eitthvað að bauka sjer út í 
skemmuloptí, og hafði lokið upp smjörkistunni miklu, 
og sat nú rjettum beinum á loptinu, og raðaði kring- 
um sig smjðrbelgjum. Honum sýndist, að umbúðiraar 
á einum bðgglinum væri farnar að bresta, og tók upp 
hjá sjer nál og þráð og fór að rifa það saman, og raul- 
aði eitthvað fyrir munni sjer, eins og hann jafnan var 
vanur, þegar hann var að fara með smjör eða penínga. 
En er hann hafði setið þar um hríð, heyrist honuni 
vera gengið inn í skemmuna, og dettur honum þá í 
hug, að hann hafi gleymt að læsa eptir sjer skemm- 
unni, og hugsar að svo megi vera, að einhver sje þar 
kominn, sem vilji skyggnast í sáinn. Bárður stekkur 
þá upp hart og títt, og kallar ofan í skemmuna: 

öHver er þarna niðri?« 

»Það er jeg, fóstri minnl« 

»Á, ert þú það, Guðmundur minnl Jeg gat ekki 
skilið í hver það gæti verið ; jeg vissi ekki að þið vor- 
uð komnir heim piltarnir; og því varð mjer hálfhverft 
við; maður má aldrei vera óhræddur innan um þetta 
horngrýtis hyski, þvíþó allir þykist vera ráðvandir hjerna 
á heimilinu, þá skal nú enginn telja mjer trú um það, 



Digitized by VjOOQIC 



45 

að ekki bafi verið farið í sáinn; eða bvað minnir þig, 
Guðmundur minn! að vinstrarnar ættu vað vera raarg* 
ar, sem eptir voru í vor?« 

nf^ær voru átján,<i sagði Guðmundur, »já átjáno. 

»Já, mig minuti það; þú taldir þær fyrir mig?« 

»Já, þú Ijezt mig telja þær, og mig minnir ekki 
betur en þær væru átján, jú, það veit drottinn minn, 
þœr voru, sem jeg lifi, átján«. 

»0g i dag eru þær ekki nema sextán; skoðaðuþá 
til, Qórar eru farnar, ekki bafa þær blaupið sjálfar úr 
sánum ; þvf segi jeg það, það verður að bafa gát á þvi 
bjerna, ef það á ekki að stela mann út á búsganginn ; 
en nú getur það stolið fyrir rojer, eins og það vill; 
ekki sje jeg, þó það steli úr mjer augunum, jeg er ekkí 
orðinn maður til að b'ta eptir því. En viitu ekki skreppa 
snöggvast upp til mín, Guðmundur minn, fyrst þú komst; 
mig langar til þess að líta snöggvast ofan i fremstu 
kjöttunnuna bjerna; jeg beld bún sje búinn að míga 
niður úr sjer ðUum pæklinúm; en jeg rœð ekki við 
helluna ofan á benni.« 

»Ójú, fóstri minn! jeg skal koma«, sagði Guð- 
mundur, og fór upp og tók belluna ofan af tunnunni; 
»það er ekki von, að þú ráðir við þetta bjarg, fóstri 
minn ! « 

»Af því jeg er orðinn svo dauður og farinn, að jeg 
þoli ekkert á mig að reyna fyrir mjöðminni á mjer — 
ónei, ekki befur bún lekið enn til skemmda, beld jeg, 
tunnugreyið — Því segi jeg það, jeg er ekki orðinn 
fær um að eiga lengur i þessu búskaparbasli, Guðmund- 
ur minn ! Jeg vildi belzt, að þú værir búinn að taka 
víð því öllu saman, og jeg mætti býrast bjerna í kof- 
unum ; bafa skemmugreyið mitt út af fyrir mig; nokkrar 
kindur í beyjum, og afgjaldið af þessum fáu jarðaskik- 
um; jeg vii þú farir að taka við jörðinni bjerna, en 



Digitized by VjOOQIC 



46 

ekki legg jeg ofan á hana, þaö segi Jeg þjer fyrir; þú 
\erðar að taka við kofunum bjerna eins og þeir eru ; 
og þeir eru líka allstæðilegir, nema hvað göngin eru 
farin að síga dáh'tið saman, en að öðru leyti getur bær- 
inn bjema lafað uppi nokkur ár enn. Hvað segir þú 
um þetta, viltu ekki fara að reyna til að hokra?<i 

»Jeg veit ekki hvað jeg á að segja um það, fóstrí 
minn ! « 

»0g þá yrðir þú, vænti jeg, að taka þjer einhvern 
kvennmannsræfil«. 

oJá, ekki treysti jegmjer að búameðhenní Guddu 
bjernaltt 

»Það lái jeg þjer ekki, Guðmundur minn 1 Jeg er 
búinn að fullreyna mig á henni, og ekki ætla jeg að 
ráða þjer til þess, að hafa bana fyrir framan; ea hitt 
erþað, jegheldþu yrðir að fáþjer einhverjakonumynd«- 

»Já«, sagði Guðmundur, og dró langanseimájáinu, 
»þessi kvennþjóðl og þessar konurN 

»Það hefi jeg þó komizt að raun um, Guðmundur 
minn! síðan konan min dó, að skárri eru konumar en 
þessar ráðskonu skammir; og sannast er að segja um 
það, að þó að hún Guðrún mín heitin væri óráðsskepna 
í mörgu, þá dró hún þó ekki allt út úr höndunum á 
mjer, eins og skrattinn hún Gudda; enhvað jeg ætlaði 
að segja, hefurðu ekki augastað á neinni bjerna í sveit- 
inni, sem þú vildir eiga?a 

»Ónei, fóstri minnl ekki hefl jeg það; og það á 
heldur engin neitt hjerna í sveitinni; ogtil hversskoll- 
ans er að taka þá, sem ekki á spjarirnar á sig?« 

»0g satt er nú það, neyðarúrræði eru það; hjer 
er þó ein fram á bœjunum, sem loðin er um lófana. 

»Á, hver er það, fóstri minn?« 

»Hún Sigriður Bjarnadóttir f Tungu.<( 



Digitized by VjjOOQIC 



47 

»Á, œtli það? Ætliþað eigi nokkuð til þar i TuDgu? 
En ekki eru börÐin mörg, triii jeg«. 

»Lœt jeg DÚ það vera, ekki held jeg það sje feit- 
an gölt að flá, búið þar í Tungu, og ekki átti hann 
Bjarni heitino jarðirnar ; en hitt er það, hún kvað hafa 
fengið þrjár ef ekkifjórar jarðir eptir hanasystur sína«. 

»Nú það var annað n)ál!« sagði Guðmundur, og 
neri saman lófunum«. 

nOg því hefur mjer dottið það í hug, að það vœri 
ekki svo Qærri lagi fyrir þig, þvi góður stofn geturþað 
orðið, ef vel er áhaldið, með þessu litla sem þú átt 
sjálfur, þó það sje nú ekki mikið ; þú átt þó þenna 
part, sem jeg hef ánafnað þjer; og svo nokkra skild- 
inga, hugsa jeg.« 

»JegI skildinga, nei, jeg á ekki peningana, jeg er 
ðldungis peningalaus.« 

»Ekki trúi jeg nú þvi ; en þú vilt aldrei lála bera 
neitt á því; og hvað kemur til að þú lofar mjer aldrei 
að sjá skildingana þína Gvendur?« 

»>Nú, þeir eru engirl En því fæ jeg aldrei að sjá 
peningana þína, fóstri minn!« 

»Annað mál er það; jeg hef aldrei átt neina skild- 
ioga ; þú skyldir fá að sjá þá, ef þeir væru nokkrir, eitt 
gripsverð, það er allt og sumt«. 

»He]dur eignast þú þó skilding en jeg«. 

»Nú, það fer alltaptur; i sýslumanninn þarnavarð 
jeg að láta næstum því þrjár spesíur, og flögur ríxort 
fóru til prestsins, því ekki er að bjóða þeim körlum 
annað en smjör, ull og peninga, og þótti mjer þá ekki 
betra að láta sköfuna eða lagðinn; en verði einhver 
skildingur til eptir míg, þegar jeg dey, þá veiztu það, 
að þú átt að taka hann, því ekki get jeg vitað, að það 
fari í eldinn hjá honum Brandi, þó það sje lítið ; en 
hvað lízt þjer um þetta, sem við vorum um að tala, er 



Digitized by VjOOQIC 



48 

ekki rjettast fyrir þig, að þú reynir tii að ná í þessa 
jarðarsÍLÍlia, sem hún Sígriður á?« 

vHeldurðu fóstri minnl að það geti te]íizt?a 
»Nú það má reyna að iLomast eptir hvað þær segja 
mæðgurnar; jeg skal reyna að staulast með þjer fram 
eptir, ef þú vilt«. 

Við þetta felldu þeir fóstrar talið, en næsta dag voru 
hestar heim reknir að Búrfelli. Ekkí voru reiðskjótar 
þeirra fóstra ásjálegir, meiddir í miðju baki og næsta 
grannir á síðu, þvf ekki var kostnaður gjörður eldis- 
hesta á Búrfelli, enda voru hestar þar optar hafðir til 
áburðar en útreiða. Engir skrautmenn voru þeir fóstr- 
ar í klæðum, en þó var nú tjaldað því sem tii var. 
Guðmundur var í bláum treyjufötum af skarlali. Þessi 
föt höfðu i fyrstu verið keypt af Þjóðum, og fóru því 
Guðmundi ekki sem bezt; Guðmundur var maður hár 
vexti, en treyjan var af meðalmanni, og skrolli bún 
upp á herðarblððum að aptanverðu; en barmarnir 
hjengu mjðg niður að framanverðu. Guðmundur var 
allra manna skrefhæstur, en brækurnar stuttar og Qellu 
fötin lítt saman um miðjuna og sá þar f gula skyrt- 
una ; af þessu var Guðmundur tii að sjá líkastur rðndótt- 
um jötunuxa. Bolurinn var af góðum kostum gjörður og 
glæsilegur ; en svo óheppilega hafði tiltekizt einhvern tíma 
í kauðstaðarferð, þegar Guðmundur var að láta uppbagga, 
að nokkrar tölurnar höfðu hrunið af öðrum barminum, 
en með því, að þess háttar tölur sem á bolnum voru, 
ekki voru fáanlegar, hafði Guðmundur látið fylla skörðin 
með ósamkynja tölum. Þeir sem ekki unna sundurgerð 
eða margbreytni í klæðum, mundu því líkast til hafa 
fundið það að bolnum Gnðmundar, að tölurnar voru 
ekki aliar af sama tægi. Stígvjel átti Guðmundur, það 
voru vatnsstígvjel. Þau hafði hann einhverntíma orðið 
að taka upp í skuld af dönskum farmanni, og ekki get- 



Digitized by VjjOOQIC 



49 

að selt þau aptur, en nú komu þau aö góðu haldi, því 
hvenær skyldi slíka gripi við hafa, ef þeir skyldu nú 
beíma liggja? Guðmundur hafði og farið f stigvjelin; 
en með því honum virtist hvor fóturinn ððrum líkur,'* 
tók hann það stfgvjelið á hægra fótinn, sem þeir, sem 
vanari eru þess konar skófatnaði, mundu hafa látið á 
binn vinstra. Ekki urðu þeir fóstrar snemmhúnir^ því 
þeir voru óvanir þessu dekri; þó komst biðiUinn út á 
hlaðið um hádegisbilið með svipu oghattibendi; batt- 
urinn var allásjálegur, og »>£inar Hákonarson vatns- 
heldur« f koUinum. Um sama mund sem þeir fóstrar 
stfga á bak, kemur Fjósa-Rauðka þar út á hlaðið, setur 
hönd fyrir auga, glápir á Guðmund um hriðj og sting- 
ur sfðan neflnu að Smala-Gunnu og segir: 

»Nú þykir mjer Guðmundur okkar vera orðinn upp- 
dubbaður; hvert ætlar hann að fara, blessuð mfn?« 

>»Hvað ætli jeg viti af þvf, kelli mín?« En þaðlftur 
svo út, sem hann ætli að fara að biðja sjer 8tálku.« 

»Skrattínn fjærri mjerl« sagði Rauðka, og steypti 
úr því sem hún hjelt á. »Þá þykir mjer flestir sót- 
raptar á sjó dregnir, ef hann Gvendur fer að biðja sjer 
stúlku«. 

Þeir fóstrar komu að Sigrfðartungu ááliðnumdegi, 
og berja þar að dyrum, og fór það eins og segir f vfs- 
unni, að »þar kom út einn digur dóni« og litast um; 
þeir fóstrar heilsa honum með kossi, og spyr hann þá 
almæltra tiðinda, en þeir kváðust fá vita, »en er bús- 
bóndlnn beima?a sagði Guðmundurl 

»Já, bjá guði, þvi hann er dauður«, sagði heima- 
maður, en jeg.á að heita ráðsmaður hjerna, og allt 
sem utanbæjar snertír, þá er það eins og þið talið við 
hana Ingveldi mfna sjálfa, það sem þið talið við mig; 
annars heiti jeg Ámi, sem lengi var hjá honum sfra 



Digitized by VjjOOQIC 



50 

l^orfa, Jeg veit ekki bvort þl6 k&miizt við þa&; en heiUð 
þjer isktó Bárðiir á Bárfeífi?« 

»Já, M^hm heiti jeg«. 

»lá^ jeg þéttist hálfVegis þekkja yðizr, þó Itaingt sje 
^íðan J^ ÉÁ yður; jég sctti til yðar sfiijer, hjema um 
árið, ^m þó ekki vóg&t þegar heim kotn.t 

nOjg ekki katðnast jeg við það^ að það hafl ekki 
te^ist; m eir toaddaman helma? M}er er þökk á a5 fá 
aS tela við hatia.« 

ÁTfá Wt þá itin, og kom Ingvelðar brátt fram, og 
liðiðdi þá ðóðtra í stofú. Stofaín var hús fyrir sig, og 
var gekigið Jí hana vinstra tn^gin út bæjardyrum; hún 
Vður i þreraiar stafgólfum og ekki ótaglegt húð, eptírþví 
sem gjöra er í sveitum; á þeim gaflinum, sem sneri 
úttil bœjarblaðsinsj voru tveir glergluggar, og rjett 
undir þeim stóð ddlítíð grænleitt borð og sinn stóll 
hvoiru «^egin. í fremsta stafgólfinfu, nést dyrum, var 
gestarúmlð, og sliiábreið>a yílr; binu megiu, og á móti 
rúmiDu, stóð ra^ðlituð kista með fangamarki Ingveldar 
á hliðánní, sem fram sneri ; það var fatakista hennar ; 
en við endann á þessari kístu, stóð önnur kista, nokk- 
uð minni, en nýlegri; hana átti Sigríður. Ingveldur 
leiddi Bárð tll sætis við borðið óg tók að spyrja hann 
tfðinida; en Guðmundúr settlst á kistu SigríÖar og sat 
þar með hattinn á hnjánum, og hjelt sinni hendi um 
hvort b^rðlð, og datt ekki nje draup af honum. Ekki 
}eið á iöngu áður þar kom f stofbna stúlka með bjart 
hár, húfu á höfði og dðkkvan skúf, á biáu piisi; með 
röridótta vefnaðarsvuntu, og í blárri peysu, nokkuðnær- 
skorinni. Það var Sigríður Bjarnadóttir. Húri gekk 
hæversklega en þó ófeimnislega inn gólOð og rjetti að 
móður sinni kaíliketíl, sem hún bar í hendinni ; en 
gestimir risu upp á mótí henni og heiisuðu henni með 
kossi. Ingveldur tók við katlinum, brá svuntuhorninu 



Digitized by VjjOOQIC 



51 

nedaa uDdir botniDD i honum, bljes i stútiDn og settí 
hann á borðið og tók að skeokja kaffið ; setti fyrst fyrir 
Bárð og þenti Sigríði að koma, og færa Guðmundi, þar 
sem bann sat á kístunni. Sigríður bar Guðmundi kafiB* 
bollann í annari hendi, en sikurskái í annari. Guð- 
mundur þrífur meðannari hendinni einhvern álitlegasta 
sikurmolann úr skálinni, en með hinni hendinni tekur 
hann um kafiTiboUann, en lœtur Sigriði standa eptir með 
undírskálina, því ekki var hann svo fróður í þes3 háttar 
efnum, að hann vissi, að hiin átti að fylgja bollanum, 
og bar Sigríður skálina brosandi aptur á borðið. Guð- 
mundur stífði sikrið úr hneia sinum, jafnóðum og hann 
fiðtraði kaíTið, en stakk siðan afgaoginum { vestisvasa 
sina. Um það leyti, sem Guðmuudur var búinn að 
drekka kaíTið, víkur Ingveldur talinu til Bárðar og segir: 

»Meðal annara orða, ætiið þjer langt að ferðast, 
Bárður minn?« 

ttOg ekki lengra, maddamagóðl jeg drógst hiogað 
fram eptir með honum Guðmundi mínum, rjett að gamni 
mina, og svo langaði míg til að tala við yður f&ein orð, 
einhvern tíma.u 

»Jeg vona til að þjer verðið hjá mjerinótt, Bárð- 
ur minn! það er ekki svo opt að þjer komið hingað.« 

»Satt segið þjer það, heillin góð! ekki gjöri jeg 
óþarfa útreiðirnar mcð öllum jafnaði, samt sem áður 
held jeg, að Jeg verðí að dragnast heim i kvöld, þegar 
erindinu er af lokið, og það vlldi jeg helzt gj^ra ein- 
hverslaðar i einrúmi, ef þjer gætuð komið þvi við.« 

»Jeg verð þá að biðja yður að koma innar i bað- 
stofu með mjer; eu Sigríðnr mín! Jeg vona til, að þú 
iátir ekki honum Guðmundi mÍDum leiðast hjá þjer á 
meðan.tt 

Þau Bárður gengu úr stofunni, en Sigriður varð 
þar eptir, og vænti þess, að Guðmundur mundi heQa 

3* 



Digitized by VjOOQIC 



52 

samtalið raeð eínhverju skemmUlegu efni ; en Guðmnnd- 
ur gat einhvern vegínn ekki fundið á því lagið, og sat 
þar þegjandi á kistunni og barði hælunum í hliðina, og 
gaut við og við augunura áraótlega til Sigríðar. Sigríði 
fannst það lítið yndi að sitja svona eins og mállaas og 
horfa á Guðmund, og væri því ekki annað fyrir en að 
yrða á hann að fyrra bragði. Hán víssi það að opt get- 
ur lítilQörleg byrjun orðið að löngu og skemmtilegu 
samtali, ef sá kann vel að haga orðum sínum, sem við 
er rætt; hún segir þvíblitt ifí*am: »Er ekkert að frjetta 
neðan úr sveitinni?« 

»Þakka yður fyrir!« sagði Guðmundur, nuei, jeg 
verst allra frjetta, nema að það hefur verið stolið skamm- 
riQum þar i Hamri, jeg veit ekki hvort þjer hafið heyrt 
það.« 

»Jii, jeg tnii við heyrðum það hjerna um daginn; 
vita menn nokkuð um það, hver það muni hafa gjört.« 

»Ónei,« sagði Guðmundur ogþagnaði; Sigrfðursi, 
að þetta samtal gat ekkiloðað saraan, enda þótti henni 
það ekki svo skeramtilegt, að hún gæti verið að halda 
lengur lífinu í því; þegir nú um stund, en segir síðao: 

•Þið fenguð í fyrra vor nýjan prest þar niðri í sókn- 
inni, hvernig líkar ykkur við hann?« 

»0g jeg held hann sje afskíptalítill og meinhægur 
karlinn, og sannast er að segja um það, ekki drekkur 
hann eins og hin skepnan, sem drakk fri sjer vitið og 
alla blessun.« 

»Það er vel farið; honummun þá ganga betur bú- 
skapurinn, en sagt var um hinn.« 

nJá, það vænti jeg eigi aðheita; ekki er hanneins 
dauður; og það væri þi heldur engin furða, þó hann 
hefði eitthvað að jeta með öllu því smjörgjaldi, maður 
guðs og- lifandi, það mætti eitthvað verða úr því ; en 
það er eins og einhver skrattans óblessun fylgi þessum 



Digitized by VjjOOQIC 



prestum, hvað mikið sem berst að þeim, og með öliu 
saman lield jeg þó, að hann leggi ekki stórt fyrir, svo 
sem þar þó er borið heim aJT öUum sköpuðum hlutum ; 
jeg treysti mjer til að verða stórríkur, ef jeg hefði aðr- 
ar eins tekjur á hverju ári.« 

»Já, það er nú ekki að ætlast til þess, að allirgeti 
haft hagsýninaog sparnaðinn ykkarfóstrannaáBúrfelIi.« 

vOg ekki má það nú kalla, að jeg sje sparsamur, 
jeg jet alit af, og það heldur mikið en lítið; en hitter 
satt, hann fóstri minn er sparsemdarmaður; því það segi 
jeg yður satt, hann getur verið svo vikunum saman, að 
hann smakki ekki feitmeti, og er það ekki af því, að 
hann eigi það ekki til.a 

oÞað gizka jeg nú á,« sagði Sigríður hálfbrosandi, 
wheldur mun það vera af því, að hann vill koraa því í 
skildinga; en hvað jeg víldi segja, hverníg kennimaður 
þykir ykkur hann vera, presturinn ykkar?« 

»0g jeg veit það ekki, }eg heyri að sumir hæla 
honum; þó skömm sje frá að segja heíi jeg ekkikom- 
ið nema einu sinni til kirkjn síðan hann kom, og heyrði 
jeg þó ekki nema seinni partinn af ræðunni, því það 
stóð svo á, að jeg var að tala við mann, sem jeg átti 
lítilrœði hjá, úti undir kirkjuvegg.« 

wHvernig fannst yður þetta, sem þjer heyrðuð?« 

»0g jeg held það haíi verið allgott; mjer fannst 
það svona viðh'ka og Strumshugvekjur.« 

Lengri gátu ekki viðræður þeirra Guðmundar og 
Sigríðar orðið að þessu sinni, fyrir því aðþau Ingveld- 
ur og Bárður komu þá aptur f stofuna; en þó samtal 
þetta væri ekki langt, Qekk Sigríður nokkra hugmynd 
um kunnáttu Guðmundar og hugarfar. 

Skömmu eptir það býst Bárður til heimferðar, og 
segir Ingveldur við hann, þegar þau kvöddust: »Jæja, 
Bárðnr jninn ! nú látum við þetta vera svona fyrst um 

Digitized by VjOOQIC 



54 

sínn, en fari allt eins og jeg vil, skal jeg undir eins 
láta ykkurvitaþaðfóstranaa. Sá hafði orðið endirsam- 
tals þeirra Ingveldar og Bárðar, að hún hjet að gefa 
Guðniundi Sigríði dóttur sfna, ef bún ekki með öUii 
þvemeitaði þeim ráðahag. Ríða þeir nú heím fóstrar, 
og líða svo nokkrir dagar, að Ingveldar vekur ekki máls 
á þessu við Sigríði, en var jafnan venju fremur bUð í 
viðmóti við hana, og kallar hana elskuna sfna f hverju 
orði, og þykir Sigríði það vel. Það var nm þessar 
mundír eins og Ingveldur œtti f nokkurri baráttu við 
sjálfa sig um það, hvort hún ætti að eggja dóttur sína 
á að eíga Guðmund, eða hún ætti að bregða þvf heiti, 
sem hún hafði gjðrt þeim fóstrum, og kom húa sjer 
ekki einhvern veginn að því að nefna þetta við Sigríði ; 
en einn morgun herðir hún upp hugann, og vindur sjer 
að Sigríði, og segir ofur blíðlega: »Ekki ber jegámóti 
þvi, gœzkan mfnl að nokkuð hefur verið kaldara mill- 
um okkar hingað til, en vera ætti; það getur verið, 
að það sje eins mikið mfn sök og þín, en nokkuð er 
það þjer að kenna; og það skaltu vita, að ekki elska 
jeg þig minna en hin börnin mfn; þið eruð öll undir 
sama brjóstinu borin, og þvf þykir mjer f raunÍDni 
eins vænt um ykkur ðll; en ekki væri þess öH ölfk- 
indi, þó jeg væri alúðlegri við það barnið, sem sýnir 
mjer meira ástríki og alúð, og viil gjðra allt að mfnu 
skapi; nú hefl jeg f fyrsta sinni sagt þjer, hvað mjer 
er innan brjósts, og vona jeg, að allt verði betra mill- 
um okkar eptirleiðis; en að geði mfnu átt þú að láta, 
það er þfn skylda.« Sigrfði fannst, að þessi orð móð- 
ur sinnar kæmu frá hjartanu, og varð þeim grátfegin; 
hún hljóp um hálsinn á móður sinni og sagði: 

»]á, elsku móðir góð! f öllu vii jeg ástunda það, 
að gjöra yðar vilja, og það hryggír mig, hafi jeg í ein- 
hverju móðgað yður, og fyrirgefið þjer mjer það!» 



Digitized by VjOOQIC 



55 

»Ójá, g6ðatt)ín!» sagði IngveldHr, og ky^íiti Si|[riði. 
>»tú skalt þá sjá þaft, a$ jQg verö þjer góð. mó^\ en 
nú gizka jeg á, að það verði ekki svo lengi, sem n?ief 
boUt á ykkuF börnqQnm míaum; það er vaoA. ^l^faira 
svo fyrir okkur forelclra verfinguaum, þegar.^ið erumi 
bíiin að koma ykkur á fetur^ og sá tími . fer koiftintt, 
sem við mœltum hafa mest yodi og stoð ia£ ykkwp, ^ 
bverfið þið át í veroldina fr4 okkur, og eins .coum f%rii 
um þig;; þíi ferð nu að giptast, býst jeg við, þ'e^^ai? þj^r 
býðst gott gjöford, og.það væri synd fyrii? míg að^ l(t?i 
svo á minn hag að $itja þjer í yési fypir því, mm guð 
vill veita þjer, og nú fór Ingveldur.að Mlfkjakcp. 

•Ekki skulttð þjer kvíða þvl, móðír. míal» s.g^'ði 
Sigríðor, njeg giptist varla svo Ojótt, beld je(g.»). • 

»Qg því skyldir þú ekki gjora það, elskan ivto! 
þetta Hggur fyrir þjer» og á þ4 leið dreymdi wiginaftn^ 
ion minn heilinn í nótt, sem þes$ verði ekki iangt að 
bíða; og sá eiiii biður þín,. sem vandi ar frá að ví^ft, 
og hver helduf þú að það sje?» 

»Jeg befl lítið hugsað um það enn,^ mQÖir n^ín 1» 
sagði Sigriður, og roðnaði við, 

wGuðmundur á Bórfellí verður maðurinn þinft, 
laktu nú eptir, ef það er guða vilji, og engian annar** 

>»Æ, ekkl held jeg það, móðir mínl hg VQ»a til 
þess, að hann biðji min ekki.» 

»Það var þó erindið þeirra fóstranna biugdd^ friam 
eptir hjerna um daginn,i> 

wOghvað sögðuð þjer þeiro, móðir.mín?» 

»Jeg lofaði þeim því, að 3vo mlklu leyti sem mig 
snerti, og hjet þeim að nefna það við þíg,. þvi n^er 
gat ekki dottið annað i hug, en að þú mundír þakka 
guði fyrir að fá sh'kan mann, efnilegan og rikan.* 

Sigríður varð bljóð við þe$si tíðindi; og áttu þ^r 
mæðgur langa viðrœðu um þetta efní, og fann^t það 



Digitized by VjOOQIC 



56 

mjög á Sigrföi, þó hún færi hœgt, að henní virtist á 
annan veg en móður hennar ; fann hún það til, að mað- 
urinn vœri óálitlegur ; en Ingveldur kvað fegurðina ekki 
til frambúðar; hefði og fðður Sigriðar verið allt annað 
betur gefið, en fríðieikurinn, og befði hann þó verið 
sœmdarmaður í sveit; en taldi Guðmundi það tii gildis, 
að bann vœri ráðdeildarmaður, stilltur og efbaður vel, 
og mundi fóstri bans búa svo í garð fyrir hann, að 
hann yrði þess mest aðnjótandi, sem tilvœrii Búrfelli. 
Sigrfður fann það og að Guðmundi, að hann vœrimjðg 
8V0 fikunnandi; en Ingveidur hafði orð fyrir því, og 
kvað ekki bókvitið í askana látið, þegar farið vœri að 
búa. Að svo búnu skildu þær mœðgnr að þv( sinni, en 
nær því i hverjum degi flutti Ingveldur mil Guðmundar, 
en fór þó að öllu sem hægast við Sigríði. Sigriður vildi 
fyrir hvem mun ekki giptast Guðmundi, en þótti nú 
sem hún mætti ekki gleyma Indriða. Hafði hún það 
fyrír j»att ððru vei&nu, að hann mundi hafa huga til sín, 
og hefði hann sýnt henni það opt í viðmóti, þó ekki 
befði bann t^ð margt ; en einkum þóttist hún að fullu 
bafa riðið það af orðum bans, þi er þau voru saman 
þar f stofunni. Aptur annað veifið efaðist hún um, að 
þetta væri annað en tómur hugarburður sinn, og vœri 
hugsun sú einungis sprottin af því, að hún óskaði að 
8V0 væri. Hún gat heldur ekki skilið f þvf, hvemig i 
þvf stæði, að Indriði hefði beðið sjer stúlku annarstaðar, 
eins og þi var altalað, ef hann nokkurn tíma hefði baft 
huga til sfn. Það var og annað, er benni þótti undar- 
legt, að Indriði ekki hafði komið þar, eða sjeð hana 
allan þann velur, og ekki komið i þi mannfundi, sem 
bún kom i, eins og hann hafði iður verið vanur. Aptur 
i hinn bóginn fann bún, að móður sinni mundi stórum 
mislika, ef hún vildi ekki fylgja riðum hennar og eiga 
Guðmund. Út úr öUu þessu var hún optlega mjög ang* 



Digitized by VjjOOQIC 



67 

urvær, og grjet í einrúmi, en bar sig þó aö l&ta ekki 
fleiri menn sjá; því viö engan var að taia, er húngæti 
trúað fyrír hörmum sínum. Það var eina nótt sem opt- 
ar, að hún gat ekki sofnað fram eptir aliri nótt fyrir 
tómri umbugsun um hagi sína, og grjet sáran; en nokkru 
eptir miðnæturbilið sofnaði hún loks út af, og dreymdi 
hana þá, að hún þóttist vera stðdd þar úti á hlaðinu; 
þar var og móðir hennar hjá henni, og hjelt á húfu 
nokkurri gamalii, og þótti henni þó líkara lambhúshettu, 
og ætlaði móðir hennar að setja hana á hðfuðið á Sigriði; 
en í því bili þótti henni Bjðrg systir sín koma þar að, 
og segja: »Ekki veit jeg hvað þú hugsar, Ingveidur 
sæl, að setja skrattans pottlokið að tama á hðfuðið á 
barninu!« og sló við hettunni, svo að hún hraut ofan í 
skyrdali, sem stóð þar sl^mmt frá; en síðan brá hún 
upp faldi einum fðgrum, og þóttist hún vita í svefnin- 
um, að hún ætlaði að setja hann á hðfuðið á sjer, en 
í því vaknaði hún. Sígríður varð ofurfegin þessum 
draumi, og rjeð hann eins og henni var geðfelldas't, að 
Guðmundur væri lambhúshettan, en Indriðí faldurinn, 
og þótti henni það eitt vanta i drauminn, að systír 
hennar Ijet ekki faldinn á höfuðið á henni. Um þetta 
var hún að hugsa nokkra stund, og gat ekki sofnað 
aptur; kom henni það þá í hug, að hún iæddist upp 
úr rúminu og klæddist, og fór fram í dyralopt, er þar 
var. Þ& var orðið svo Ijóst, að vel mátti sjá tii að 
skrifa* Hún tók sjer þá penna og blek og skrifaði brjef, 
og var búin að brjóta það og skrifa utan á, áður en 
heimilisfólkið kom á fætur. Brjef þetta var til Ingi- 
bjargar móður Indriða og var svona: 
»Gofuga hðfðingskona ! 
Að vísu veit eg það, að það er ekki siður, að kon- 
ur tali að því að fyrra bragði við karlmenn, sem tii 
ásta lítur eða bónorðs, og líkast er til, að þessi siður 



Digitized by VjOOQIC 



58 

sje eöli okkar samkvœmur, þvl guö hefur búiö oss svo 
úr garði, að ekki þarf orðanna við, til þess að vjer með 
stillingu og siðsemi getum sýnt þeim sál vora eins og 
hún er; en hvort sem þessi siður er rjettur í sjálfu 
sjer eða ekki, flnnst mjer, eins og nú stendur á fyrir 
mjer, að hjarta mitt ekki veiti mjer neina ró, nemajeg 
opinberi einhveijum það, sem mjer býr f brjósti, og á 
hverri stundu pínir mig; og vœri jeg nær þeim hinum 
sama manni, sem jeg aldrei get látið af að hugsa um, 
mundi jeg ekki skeyta um, hvort menn kalla sh'kt regl- 
ur eða óreglur, en gjöra það sem saklaus tilfioning 
hjarta mins byði mjer, og auglýsa honum það, sem í 
því er leynt, ef hann ekki sjálfur sœi það. En eitt- 
hvað, hkast til óhamingja min, bannar mjer að þessn 
sinni, og hefur allt of lengi i)annað mjer, að sjá hann, 
og hverjum á jeg þá að auglýsa það, sem jeg get ekki 
lengur dulið? Jeg rœðst í að segja yður það, af því 
að þjer eruð kona eins og jeg, og verðið þvi að hafa 
sái, semaðminnsta kosti getur skilið og ímyndað sjer, 
hvaða tiifinning þeirrar konu hjarta verður að hafa, sem 
kremst af harmi og efa um það, hvort hennar kærasta 
hugsun sje eintómur hugarburður og reykur, eða ekkí; 
verðið að hafa svo viðkvæmt hjarta, að ef þjer sjáiÖ, 
að hugsun mín er ekki annað en draumur, sem aldrei 
á sjer uppfyliingu, ósk án vonar, að þjer aumkið mig, 
og að minnsta kosti ekki kastið þv(, sem yður er falið 
á hendur í trúnaði, út í heiminn til að hlæja að því. 
En þetta, sem jeg ætla að trúa yður fyrír, er það, að 
mig langar til að vita, hvort nokkuð sje til i þvf, sem 
jeg lengi hefi gjört mjer f hugarlund, að sonur yðar 

I mundi hafa rennt huga sínum f þá átt, sem 

mig snertir. Ef svo væri, munduð þjer gjöra syni yö- 
ar þægt verk, og mjer sannan velgjðrning, að komast 
eptir þvf, og f kyrrþey láta mig vita það hið bráðasta. 



Digitized by VjOOQIC 



59 

Sje þetta tómur hugarbufðor minn sprottinn af þvf, að 
það mæla bðrn jafiaati sem vilja, gjðrið þjer vel f að 
vekja mig úr þeirri sakiausu vonarléiðslU) sem jég nú 
er í, þvi þá »tti jég hægra með að fyilá þá skyMu, sem 
jeg veit að hiýðni við móðut mína heimtar áf mjer. 
Fyrirgefið mjer dirfsku mína, og verið með dUam yðftr 
ffiflnlega biessaðar! þess óskar yðar elskandi 

Sigríður Bjarnadóttir.ii 

Bijef þetta var skrifað i mesta flýti, og eins og á 
þvf má sjá, meira af tilfinningu, en eptir föstum hugs-^ 
unarreglum, eins og konum er titt; hingað og þadgað 
var það sett blekblettuni ; verður það opt á þess háttar 
brjefum, því höndin er ekki allt af jafnstillt er hjartað 
kemst við; kalla menn þi bletti ástardropa, og þykja 
þeir engi lýti vera. 

En nú var eptir það, sem mest á reið, og það var 
að koma brjeflnu til Ingibjargar, svo lítið bæri á, og 
var Sigríður i stðkustu vandrœðum með það, því eng^ 
an itti hún þann trúnaðarmann þar i bæ, að hún þyrði 
að trúa fyrir því. Þenna sama dag kom Gróa i Leití 
að Tungu. Ingveldnr hafði lagzt að sofa um daginn, 
þi er Gróa kom, og vildi Gróa ekki velga hana, en tók 
ná að tala við Sigríði. Sigríður var venju fremur hljóð ; 
og verður Gróa þess britt vör, og ivarpar hún hana 
blíðlega og segir: 

»Það gengnr eitthvað að þjer í dag, gæzkan mín!« 

»Óneí, Gróa mfn!« segir Sigríður, »það er svona 
hinseginn.tt 

»Ekki þarf jeg að spyrja að því; það ligguf eitt^ 
hvað iUa i þjer, þvt ekki ertn v6n að vera svona filit 
með öllum jafnaði; en mig skal nú ekki furða það, þð 
það kynni að Uggia iUðL & þjer, út úr bansvítis slaðr- 
inn, sem gengur staflaust hjerna i sveítinni; þvl þú 
rount varla Jiafa getað komizt hji að heyra það sjálf.« 



Digitized by VjOOQIC 



I 



60 

nHvað er það, Gróa inín?« 

»Nú, þú hefur þá ekki heyrt það, elskan mfn ! hyað 
það talar um þig?!« 

»Nei, ekki hefi jeg heyrt það, hvað er það?« 

nOgminnstu ekkiáþað, jegget varla talað umþað, 
ekki nema það, að það er verið að bendla þig víð 
þremilinn hann Gvend á Búrfelli.« 

»Hver gjörir það?« 

Á, það var h'klegra, að það væri ekki meiri hæfa 
fyrir þvi en mörgu öðru, sem það fer með; en guði 
8je lof, að það er ekki satt, þar færi ilia góður biti í 
hundskjapt, hafði jeg nærrisagt; jeg var búin að heita 
því fyrir mjer, að ekki skyldi jeg koma í veizluna þfna, 
gœzkan min I ef þú ættir þann kúalubba ; en mikið er 
hvað bölvað hyskið — guði fyrirgefi mjer að jeg blóta 
— getur logið, jeg segi það satt, tilhæfulaust, þetta er 
altalað út um alla sveit, en jeg ber á móti því, og segi, 
að það skuli ekki vera að fara með þetta slaður, þvf 
hún Sigríður mín ætti ekki fremur strákinn hann Gvend, 
en strákurinn hann Gvendur færi ofan í mig.a 

»Þetta gatþóvel staðizt«, sagði Sigríður, ogstundi 
við, »það mundi þykja nógu gott gjaforð fyrir mig.« 

»Æ, það er von þig hrylii við þvf, blessaður uDg- 
innl að hugsa til þess hvað þá heidur — .a 

wÞetta hefur þó komið til orða, Gróa mfnl og er 
mörgu skrökvað, sem minna er hæft f.« 

»Æ, nú held jeg mjer verði flökurt, elskan mín I 
það hefði jegsvarið fyrir; og hvað ætlar hann aðgjöra 
með konu þumbarinn sá; jeg segi fyrir mig, jeg vildi 
beldur sofa hjá einhverjum rekaviðardrumb, en honum 
6vendi.« 

Sigrfður þagði, og gat þó ekki gjðrt að sjer að brosa, 
en Gróa Ijet dæluna ganga: »Jeg þykist vita, að bún 



Digitized by VjjOOQIC 



61 

logveldur mín hefur fljótt gefið honum góð svðr og 
gegnileg?* 

. nJeg veit þó ekki,« sagði Sigríður, nhvort henni 
þykir það svo mikið óráð; hann er vel efnaður.« 

>»En þó, elskan mínl Hvað hefur konan gagn af 
þvf, þegar hún fær ekki að ráða svo mikiu sem að gefa 
bundi bein? Eða œtli bann verði ekki likur honum Bárði 
í því eins ogöðru? Og hverju rjeði hún Guðrún heitin, 
veslingurinn, þar á Búrfelli? Hún varð að fara stelandi 
að þvf, ef hún vildi vfkja einhverjum svöngum bita, en 
af óætu hafði hún ekki svo mikið undir sinni hendi sem 
veQa má um manns&ngur eða stungið verður upp í nös 
á ketti. Ekki get jeg trúað því, að hún Ingveldur mín 
sje svo blind, að láta barnið sitt í þær hendur ; og aldrei 
befði það við gengizt, ef hann faðir þinn, hann Bjami 
minn heitinn, blessað Ijósið, befði lifað.« 

»Það held jeg nú og,« sagði Sigríður. 

»En það sjest nú hjerna á mörgu, þó jeg eigi ekkji 
að segja annað en það sem gott er um hana Ingveldi 
mfnasauðinn, siðanhann dó, öðlingurinn.» Þettasagði 
Gróa hálfkjðkrandí, og brá um leið svuntuhorninu upp 
að augunum á sjer. Sigrfður^ er allt af saknaði föður 
sfns, og var jafhan hlýlegt til allra, sem töluðu vel um 
hann, komst þá við, og strauk með hendinni umvang- 
ann á Gróu, og sagði: »Við skulum ekki minnast á 
hann, góða mfn!« En Gróa bjelt áfram kjökrandi, og 
sagði: »Eg get*ekki gjört að því, að mjer vöknar ætfð 
um augu, þegar jeg minnist á hann, blessað Ijúfmennið; 
en það skal ekki verða, þó jeg sje f pilsi, að barnið 
bans Bjarna mfns fari f þær hendur; jeg verð að taka 
henni mdður þinni tak, svo hún stofni ekki sjer eða 
sfnum f þá vitleysu.« 

»0g ekki held jeg það sje vert, Gróa mín! að þú 
minnist neitt á það við hana, en annað Iftilræði gætir 



Digitized by VjjOOQIC 



62 

þú gj^rt fyrir mig, ef þú vilt injervel,« sagöi Sigríöur, 
og leit framan í Gróu, eins og hún ætlaði að sjá inn í 
brjóstið á henni, en gat ekki sjéð þar annað en eín- 
skæra trúmennsku og einlægni. 

i»Þú mátt reiða þig upp á mig, góða mfnl því þó 
aldrei hefðir þú hlynnt neinu góðu að mjer, sem þú 
opt og margfaldlega hefur gjört, þá á hann, sem nú 
liggur í grðfinni, það að mjer, að jeg reyndist þjer ekki 
verr en aðrir ( því litla, sem jeg megna, eða hvað er 
það gæzkan min?« 

oÞað er að koma brjefinu því arna yflr að Hóli, 
svo Iftið á beri, og taka við svarinu aptur, og hjerna 
er skildingur undir það.« Sigríður rjetti þá að henni 
brjeflð og spesíu með. 

•Það er svo h'líð, og sjer ernú hver ósköpinl Þú 
hefur það af einhverjum þínum að vera svo smátæk, 
elskan mínl Þetta er nú of mikið,« sagði Gróa, og 
kyssti Sigríði stundarlöngum kossi. 

»Jeg þarf ekki að minna þig á, að geta ekki um 
það við neinn hjerna á heimilinu, Gróa mín!« 

»JegI óekkí, ekki hún Gróa Ittla; vertu öldufigis ö<^ 
hrædd um það, gæzkan mín ! Jeg er enginn skynskiptingur^ 
og það sem einu sinni er komið i hðndurnar á mjer, 
það skal enginn þaðan draga, þó það væri kóngurinn; 
og þagað get jeg yfir því, sem mjer er trúað fyrír, þó 
jeg sje kj&ptug; jeg held það varði engan um það, þó 
eitthvað meinleysi sje á millum ykkar Indriða heI4 jeg; 
en þar er maðurinn.« 

í þessu kom Ingveldur inn, og var Gróa fljót að 
stinga brjeflnu á sig, og sneri rœðunni allt í einu eins 
og þær hefðu verið að tala um eitthvað annað. Gróa 
dvaldi i Sigríðartungu fram eptir deginum, en þó skem- 
ur en hún átti venju til. Sigríður þóttist hafa komið 
vel ár sinni fyrir borð um brjefsendinguna; ensvo liðu 



Digitized by VjjOOQIC 



63 

margir dagar, aö ekkert svar fjekk hún frá Ingibjörgu. 
Loksins kom Gróa aptur fram aö Tungu, og spurði Sig^ 
ríðurhana, hvernig farið hefði um brjeíið; kvaðst Gróa 
hafa farið með það daginn eptir og fengið Ingibjörgu 
það sjálfri í einrúmi; hefði hún lesið það og skellihleg* 
ið npp yílr sig, og kastað því þar á búrhylluna, rjett 
eins og hún skeytti ekkert um það ; og ekki hefði hún 
beðið sig að taka aptur neítt svar ; sagðist hún þó hafa 
ámálgað það við hann. Þessar frjettir sagði Gróa Sig«^ 
ríði hálfgrátandi, og hafði Sigríður enga orsök til að 
efast um, að þær væru sannar; en óhlutvandir menn, 
sem lögðu það í vana sinn að færa alit á verri veg 
fýrir Gróu, mæltu það, að hún einhvern tíma Iðngu sið* 
ar hefði átt að sleppa því við góða kunningjakonu sína, 
aö þegar þeir, sem brjef sendu, væru búnir að borga 
undir þau, gœtu þeir ekki gjðrt að þvf, hvað siðaryrði 
um þau. 

Eptir þetta virtist Sigrfði öll von úti, og gjðrðist 
bún nú jafnan harmþrungin mjðg, en móðir hennar 
hætti ekki að gylla fyrir henni, hve gimilegt það væri 
að eiga Guðmund; og einn dag, er Sígríður sat fálát 
mjðg fram i stofu, kemur móðir hennar þangað til 
hennar, og klappar henni hálfhlæjandi utan á vangann, 
og segir: 

»Á jeg nú ekki bráðum að fara skrifa þeim til, og 
segja þeim, að nú sje björninn unninn? Eða er þjer 
ekki farið að sýnast, elskan mfn I eins og mjer, að vandi 
sje velboðnu að neita?« 

»Þjer ráðið því, móðir mint hvað þjer gjörið, jeg 
veit það, að þjer getið ekki eggjað mig á annað, en 
það, sem þjer haldið að mjer sje til hins bezta, og þé 
jeg ekki geti fellt mig við það, veit jeg samt, að það 
er skylda mín aðhlýða yður,« sagði Sigríður, og hrutu 
nokkur tár um leið ofan um kinnarnar á henni. 



Digitized by VjOOQIC 



64 

nt'að er öU von til þess, og jeg get ekkí láð þjer 
það, góða infnN sagði Ingveldur og klappaði Sigriði 
aptur á kinnina, »þó þú &nnir í fyrstu bjá þjer nokk- 
urn efa, en jeg er sannfærð um það, að eptir ámuntu 
þakka guði fyrir, að þú Ijezt mig ráða.« Sigríðiír gat 
þá ekki bundizt tára, en með því að hún vildi ekki láta 
móðúr sína sjá, að bún grjeti, stóð him upp og gekk 
út úr stofunni, og töluðust þær ekki meira viðmæðg- 
umar; en Ingveldur tók orð Sigríðar fyrir fulit jáyrði, 
og ritaði síðan þeim fóstrum til og sagði, bvar komið 
var. Komu þeir fóstrar þá fram að Tungu, og festi 
Ingveldur þá Guðmundi Sigríði dóttur sína. Eptir það 
kom Guðmundur nokkrum sinnum fram að Tungu; en 
jafnan var Sigriður mjög fálát við hann, og Qekkst Guð- 
mundur ekki um það. Er nú svo ráð fyrir gjört, að 
brúðkaupið skyldi standa að aCliðnum rjettum, að þeim 
bæ, er Hvoll beitir, það var annexfa prestsins í Sigríð- 
artungu brepp;- þar voru búsakynni stærri og rúmbetri 
en { Tungu. Síðan fóru lýsingar fram, tvo sunnudaga 
bvorn eptir annan, og seinna sunnudaginn var lýst á 
tveimur kirkjum undir eins. Það bafa lögfróðir sagt 
oss, að ekki sje sú aðferð rjett ; aptur böfum vjer beyrt 
greinda presta segja, að svo megi þó vel vera, ef ein- 
bver gild ástæða sje tii þess að fiýta brauðkaupinu ; og 
þannig stóð á að þessu skipti. Hrútar þeir, sem Bárð- 
ur hafði ætlað til veizlunnar, voru komnir af Qallinu og 
bafði Bárður blaupið til að skera þá, svo þeir legðu 
ekki ofmikið af á mörinn; en skotið þvi að presti, að 
ef lengi stæði á lýsingunum, gæti svo farið, að farið 
yrði að slá í kjötið, þegar veizlan yrði baldin. Daginn 
áður en veizlan skyldi standa, böfðu þeir fóstrar mikið 
annrikii að koma ðllu fyrir. Á Hvoli var stofubús fram 
í bænum, þar voru borð reist eptir endilöngu húsinu 
og bekkir á tvær bliðar. £yer skyldi allt fyrirfólkið sitja; 



Digitized by VjjOOQIC 



65 

brúðbjónnm var ætlaö sæti fyrir miðjura gafli, og vora 
sæti þeirra auðkennileg af tveimur stórnm flossessum, 
sem lagðar voru á bekkinn fyrir miðjum borðsenda. 
Á aðra hlið brúður skyldi sóknarprestnr og kona hans 
sitja og út frá honum aðrir aðkomuprestar, þá hrepp^ 
stjórar og aðrir valinkunnir bændur. Á aðra hlíð brúð- 
guma átti Ingveldur að sitja og hver af öðrum eptir 
skyldugleika og mannvirðingum. Úti á hlaðinu var stór 
skemma; hún var rudd og tjðlduð vaðmálum á báða 
veggi; þar áttu að sitja hinir smærri bændurnir og 
meðreiðarmenn fyrirmannanna. Skemman var tvísett 
borðum, og borðin reist á þana hátt, að eptir skemm- 
unni endilangri voru settar kistur í röð, og tómar hálf- 
tunnur, og þar á ofan rept sljettum Qölum eðahurðar- 
flekum og síðan hulið dúkum eða ábreiðum. Þetta var 
hin óæðri stofan. Vistir og drykkur skyldi vera eins í 
hvorritveggja stofunni, en sá var að eins munurinn, 
að tjöld og borðbúnaður voru glæsilegri í fyrirmanna- 
stofunni, en í hinni óæðri stofii. Eona var til fengin 
þar úr sveitinni að annast um matartilbúnlnginn, og 
frammistöðumenn ákveðnir; en sjálfur ætlaði Bárður 
að hafa umsjón yfir vínföngunum. Þríðjudaginn i tutt- 
ugustu og þriðju viku sumars var allt tilbúið tii veizl- 
unnar, og skyldi hún standa að morgni; en Bárður 
karl sat út við bæjarlæk og jós með trjesleif vatni á 
10 potta tunnu, er stóð þar hjá honum á lækjarbakk- 
anum, kemur þá Guðmundur þar að og segir: 

»Hvað ertu nú að gjöra, fóstri minn?» 

»0g jeg er að þynna dálítið mjaðar skðmmina þá 
arna; mjer sýnist hún svo þykk; jeg held hún sje 
8vikin!» 

»NúI jeg hjelt hinseginn, að þú værir að drýgja 
hana ogn, fóstri minnl» 

»Ónei, jeg held hún drýgist iítið á þessu, þó jeg 



Digitized by VjOOQIC 



66 

láti nokkur spónblðö hjerna á kútholuna ; en er nú allt 
tilbúið bjá þjer i skemmunni, og beldurðu hún taki það 
allt, sem hjerna kemur ámorgun.« 

"Og jeg veit það ekki, þetta er svoddaii sægur, 
sem búið er að bjóða; jeg veit nú ekkí hvað það á, 
að safna að sjer öUu þvi hy8ki.» 

»Það veit jeg ekki heldur, en hún Ingveldur viU 
hafa það svo, og jeg læt hana ráða því, og hán skal 
fd að borga það, sem til þess gengur; ekki ætla jeg að 
gefa henni það, það máttu reiðá þig upp á.a 

»Nei, það sýnistmjer ekki þú þurfir, og hvað sel-^ 
ur þú henni brennivíns pattinn?« 

nJeg læt hana fá hann fyrir sama verð, einsogjeg 
hefði getáð fengíð fyrir hann í vetur, er það ósann- 
gjarnt?« 

»Nei, og mjöðina, hvað tekur þú fyrir hana?« 

»Já, það er nú eptir að mæla hana, það var vel 
þú minntir mig á það; jeg get ekki fært pottinn fram 
um meira en íjóra skiidinga, vænti jeg, og jeg ætlast 
til að það verði 10 pottar hjerna á kútnum, — en nú 
vænti jeg að þú farir að fara fram eptir; þú verður að 
vera þar { nótt til þess þið getið fylgzt öU hingað á 
morgun.« 

»Ójá,« sagði Guðmundnr og fór. 

Brúðkaupsdaginn var veður fagurt, og voru menn 
snemma á fótum á Hvoli. Að liðnum dagmálom tók 
boðsfólkið að ríða í garð. Á Hvóii var fagurt heím- 
reiðar, og Ijetu þeir hinir ungu menn hestána fara á 
kostum heim traðimar; oghðfðumenn mikla skemmtun 
af að horfa &, hvernig gæðingarnir runnu. »Þarna kem- 
ur presturinn á rauðum og tveir með,« sagði einhver, 
sem stóð á hlaðinu, »anyendhefur hann eitthvað, góði 
maður, sem fallega ber fótinn.« Bárður stóð fyrir miðj* 
um bæjardyrum og heyrði það, setur nú hond fyrir auga, 



Digitized by VjOOQIC 



67 

og &egir: »Ójá, það er víst hann, á honum Rauð sín- 
um,« snýr sjer síðan við og kallar hátt inn í baöjardyrn- 
ar: nHelga minl haf{$u nú til í lltla katiínum, nú sjest 
til prestBins; en hver þeýsir þarna á Ijósum, hjerna- 
megin við kvíarnar?« 

«»þaö getur ekki verið neinn annar en hann Þor* 
sfeion kaupi, eða matgoggur, sem sumir kalla, já likt 
er það honum og henni Hlíðar-Ljó&ku.* 

•Já, ekki er honum bodið,« sagði Bárður í hálf- 
um hljóðum, »en það stendur ætíð svo á, að hann á 
þar ferð um, sem veizla er baldin, og jeg vænti jeg 
verði að bjóða honum fyrst hann á annað borð ler kom* 
inn ; en hvað verðnr af brúðhjónunum, piltar I sjáið þið 
ekkert til þeirra enn?« 

»Þau eru rjett að segja komin að túninu.ff 

Þá var nær hádegi en dagmálum, er hjónaefoin riðu 
{ hlað. Guðmundur ætlar ekki aö láta standa á sjer, 
og stekkur af baki til að taka konu-efnið af baki, en 
laust var á klámum og snarast reiðverið út í aðra hlið- 
ina, og verður Guðmundi fastur annar fóturinn í ístað- 
inu, en maðurinn var ekki liðugur, og fellur haon á 
bak aptur ofan f bleytnna og fíekkuðust nokkuð fötin 
Guðmundar; hlupu þá nokkrir af þeimj sem þar voru 
á blaðinu til að hjálpa Sigríði af baki; en aðrir gripu 
tii sjálfskeiðinganna og tóku að skafa bleytuna úr brök- 
um Guðmundar, og var ekki ugglaust, að þeir hinir 
yngri menn hefðu ófarir Guðmundar í flimtingi. Sig- 
ríður gekk til stofu, og þóttust menn ekki hafa sjeð 
konu fegri yfírlitum, eða rðsklegri á velli en Sigríði; 
og töluðu það margir sfn á milli, að mikið gæfuleysi 
legðist fyrir Jafnvæna konu, að eiga svo óliðlegan mann 
sem Guðmundur var. Sigríður var mjögfálát um dag* 
inn, og tók enginn til þess; brúðkaupsdagurinn er svo 
mikilvægur dagur á mannsæflnni, að eptir likindum þykir 



Digitized by VjOOQIC 



68 

fara, þó nokkur alvðrusvipur sje á brúðurÍQni. Er nú 
gengið { kirkju, og undan vígslu sunginn 309. sálmur- 
inn í Nýjubókinni, ogþegar komið er í seinasta versið, 
leiðir djákninn brúðhjónin tii bekkjar, en að því búnu 
tekur prestur að þylja vígslurœðuna, og hafði hann tekið 
sjer til umtalsefnis: »EfndaQna er vant, þó heitin sje 
góðt« Ekki þóttust menn vita þess nokkur dæmi, að 
heilagur andi hefði nokkurn tíma áður talað með því- 
líkum krapti og áhrifum, fyrir munn þjónustumanns 
síns Tómasar prests; öU framkir^jan að norðanverðu 
flaut i tárum; f kórnum var þurrt og framkirkjunní 
sunnanverðri, en þó var þar margur hraustur drengur, 
sem hitnaði um bjarta. Sigríður sat með samanlagðar 
bendur á brúðarbekknum, og virtist mönnum húnharla 
fðl útlitum og áhyggjumikil; en af Guðmundi datt ekki 
Dje draup ; ekki táraðist hann, en endur og sinnum sáu 
menn varir hans bærast, en flngur kvika; þeir sem 
þekktu lundarfar Guðmundar, gátu þess síðar til, að 
fremur mundi honum hafa það skipti flogið í hug, að 
telja saman jarðarhundruð Sígríðar og landskuldarvættir, 
en að hann væriað hugfesta það, sem prestur sagði um 
kristilegt hjúskaparhald. Að lokinni ræðu tekur prestur 
eins og vant er, að spyrja brúðhjónin lögspurninga 
þeirra, sem standa i handbókinni. Guðmundur svaraði 
þeim öllum vel og einarðlega, enda er það litiil vandi 
að svara þeim rjett; því reglan er sú, að segja alla- 
jafna »já« til hvers, sem að er spurt. Áð svo búnu 
sn^^r prestur sjer til brúðarinnar og segir: 

»Sðmuleiðis aðspyr jeg yður virðulega yngisstúlka, 
jómfrú Sigriður Bjarnadóttir I hvort þjer haíið ráðfært 
yður við guð í himninum, þar næst við yðar eigið hjarta- 
lag og svo þar eptir við náunga yðar og vini, að taka 
þenna virðulega yngismann, monsjer Guðmund Hans- 
son, sem bjá yður stendur, yður til ektamanns?« 



Digitized by VjjOOQIC 



69 

Þessari spufningujáUí Sigrfður, og þó nokkuðlágt. 
Pá spyr prestur hana í annaö sinn, og játti Sígriður enn. 

))í þriðja máta aðspyr jeg yður, hvort þjer vitið 
yður fría fyrir, að hafa geflð nokkurri mannspersónu, 
sem nú lifir, yðar ektatrú, sem þetta hjónaband hindra 
kunni?« 

Pd var eins ogSigrfður alltíeinu vaknaði af svefni. 
)>Nei,« segir hún, og svo hátt, að nær því beyrðist um 
alia kirkjnna. Prestur var óvanur slíkum svðrum og 
varð nokkuð bilt við. Allir urðu öldungis forviða. 
Djákninn var maður fomogfastur í embœttisverkunum, 
hann hugsaði með sjer, eins og segir i málshœttinum: 
»Siíkt verður optásæ, kvaðselur, var skotinn í auga,« 
stúlkunni hefði orðið mismælt, en œtti þó leiðijetting 
orða sinna; hann sat ekki langt frá Sigríði og hnippar 
í hana með handleggnum Ojg segir: »Segið þjer já 
blessuð!« Sigríður þagði eíns og steinn og hallaði 
sjer á bak aptur upp að hjónastólsbríkinni; en prestur 
rankar við sjer aptur, og hefur nú upp aptur hátt og 
skýrt sömu orðin sem fyrr. Sigríður þagði. Prestur 
starir á hana um hríð, snýr sjer síðan tii fólksins og 
segir: »Hinn kristilegi söfnuður hefur heyrt, að brúð- 
urin, jómM Sigríður Bjarnadóttir hefur neitað spurn- 
ingum kirkjunnar ; ritúalið leyfir rojer ekki að halda lengra 
útí það, piUarl Getur og verið, að stúlkunni hafi orðið 
snögglega illt;« eptir það gengur prestur út úr kirkj- 
unni ; en aliir þyrpast í eina bendu utan að Sigrfði, en 
hún er náföl og talar ekki orð ; halda flestir hana mál- 
lausa eða vitflrrta eða hvorttveggja, og er hún studd 
inn { bæinn og stumra menn þar yfir henni um hríð. 
Boðsmenn sáu það á ðllum lotum, að ekki mundi verða 
neitt úr veízlunni þann dag, ogfóru smátt og smáttað 
tinast i burtu þegar á daginn leið. Sigríður komst um 
kvoldið fram að Tungu; og urðu menn þess nú varir, 



Digitized by VjjOOQIC 



70 

að h&n var hvorki máliaus éða vitsi&ert; en af tók nú 
með öllu að setjast í annað sinn á brúðarbekkinn hjá 
Guðmundi ; og flýgur þessí atburður ura öll hjeröð, og 
var áiit manna allmisjafnt; sðgðu sumir, að þetta væri 
orðið mjög að líkindum, og væri betur seint sjeð ea 
aldrei; hinir voru þó fleiri, er lýttu Sigríði fyrir, og 
tðldu þess öil líkindí, aö þessi atbiirður hefði ekki verið 
að 6llú tiiviljun; en Þorsteihn matgoggur lagði aldrei 
annað til þeirra mála, en að hann fór að kjamsa með 
muDuinum ogsagði: vHverætli hafí þá jetið ailasteik- 
ina þar? Það kemur alltjend vatnið fram í munninn & 
mjer, þegar jeg hugsa um hana.« Margir eggjuðu þá 
fóstra, að höfða sök á hendur þeim mæðgum, og töldu, 
að ekki h«£ði allt verið brigðaiaust af þeirra hendi; þó 
fórst það fyrir og varð sá endír málanna, að þœr mæðg- 
ur hjetu að gjalda Guðmundi 6 ær loðnar og lembdar 
i ílardögum auk veizlukostnaðarins, og Ijetu þeir fóstrar 
sjer það lynda úr því semkomið var. Ekki sýndi Ing- 
veldur Sigríði miklar ástir um þetta leyti, og var við 
sjálft búið, að Sigríður yrði að hrökkva burt frá Tungu; 
þó ^ar Sigríður þetta métlæti með stillingu, en \ar heid- 
ur óglöð og fálát; og leið svo fram veturinn. — 

tenna sama vetur var Ormur Bjarnason, bróðir 
Sigríðar, efstur í neðri bekk í Bessastaðaskóia ; átti sæti 
í borðstofu í króknum við Brunku* á óæðrabekk, ogvar 
i fali og kúpu með efríbekkjar stórmennum; ogvarþað 
eitt af rjettindum Skrælingja konungs, sem mest kvað 
að, fyrir því að þar voru vislir betri og mjóik minna 
biandin, en þegar aptur eptir Brunku sótti. í skóla sat 
Ormur jafiian fyrirofan litla borðið næst ofni; það sæti 
bafði hann sjálfur tekið sjer, og báru margir hiutir til 

1) „Branka." Svo nefudu skólapiltar borb eitt í bor^stofa; 
sátD Gtnramegin \íb hana EfribekkÍDgar, en hinDxnegiu sátn Ne^ri- 
bekkiogar og stDiidttm hinn ne^sti út Efribekk. 



Digitized by VjOOQIC 



7Í 

þess, en si einkuíh) að þar var vígi g(ytt, og betra 
fyrk einn að verjast en þijá að sækja; en land Skræl- 
ingla faerskátt mjðg ani þær muodír. Ekki hafði Orm- 
ur nemar kvaðir af bendi kennáranna, og ekki faaföi 
Jteim ðnnur stiórnarstörf í ríki sínu en herstjórn; var 
hann og hinn mesti fullhugi og reyndur í orustum. 
I^að var einn dag skömmu eptir miðjan vetur, að Orm- 
tir sat í sætisínu, og var að rita latínu i bók þá, er 
iLomþa* heitir ; ekki voru þar fieíri piltar í skólanum, því 
pm vorU áð soæðing ; en Ormiir faafði þvi ekki gengili 
til bopöuasar) : að óvLQ-urinn Sparta^ varáborðum. Raun- 
ar þótti það ósiður að ganga ekki tii borðunar, og flestir 
^oru svo ieiðltamír, íkb ganga í borðstofu og að minnsta 
kostigína yfír kjotfooliunum, þó þeirætu ekki. Sumum 
^ekk ekki góðfflennskan ein til, faeldur hitt, að þeir ann- 
Qðhvort vilðu vera öllum þóknanlegir, sem falut áttu að 
Spörta, eður og að þeir hugðu, að kennarinn, sem stóð 
yfir piltakindunum, mundi koma auga á sæti þeirra og 
rita það í minnisblöðin, uð þeir kæmu ekki tfl borðunar. 
£n Ormur skeytti fatið um þess konar hjegyljur og 
faugsaðí með sjer: »Riti þdríguðs nafni, blessaðir, allt 
jafnar sig. « Ormur hafði allt af nógan starfa, þegar pilt- 
ar vora inni, og því varð haaa að nota þann tímann, 
sem Ðokkur kyrrð var á tii að bóka latínuna, ella mundi 
kompa hans síðbúin, þegar þjónustusveinn kennarans 
tókað faeimta saman kompurnar. En kyrrðin varðekki 
Itog ; alit i einu faeyrast skðli og glumragangur, sem 
þá er margir lausir faestar eru reknir faart yfír stórgrýti ; 
þá vora piltar að falauþa út úr borðstofu, sinn í hverja 
átt; eg í sama vetfangi var skólahurðinni svipt upp, 
en maður hvallegur hleypurinn; sá hjet Vigfús, ogvar 
Oddsson. Hann átti opt sökótt við Orm, og sama morg- 

1) „Kompa.'^ StílabækQr sínar koUuba skólapiltar „kompur.** 

2) gSparta.*' Skólanafu á spa^bsópa. 



Digitized by VjjOOQIC 



72 

uninn haföi Onnur i miöjnm tíma bemð um útgðngu- 
leyfl, en þó ekki átt brýnt eríndi. Yigfús sat fremstur 
fyrir framan stóra borðið, og rjett í þvi Ormur gekk út, 
en kennarinn sagði við Vigfós: BTaktu þama við seqvensn, 
lagði Ormur þvilikan pústar utan á vangann á Yigfusi, 
að enginn þóttist áður sUkan heyrt hafa, og tók undir 
{ ðUum skólanum. Ormur skrapp út; en svo var snopp- 
ungurinn laglega rjettur að Yigfúsi, að fáir gátu sjeð 
með vissu, hvaðan hann kom. Yigfúsi varð ógreittum 
lestnrinn, og ruglaðist i að snúa latinuninni, þvi hann 
varð heitur við tiirœðið og missti sin. Þetta var Yigfúsi 
ekki úr minni liðið, og segir nú i þvi hann kemur inn 
i skólann:* Nú skal minnast foms fjandskapar og gjalda 
þjer kinnhestinn, þann i morgun;« og tvihendir ísama 
bili gamlan Kleyfsa^ og miðar á nasiraar á Ormi, en 
roissir hans, og kemur Kleyfsi i blekbyttu þar á borð- 
inu, og veltur hún yfir kompu Orms. Ormur hugsar 
sig ekkilengi um, ogsnarast, einsog kólfl vœri skotið, 
fram yflr borðið, hieypur að Yigfúsi dg viU hafa hann 
undir. Yerður þeirra aðgangur bœði harður og langur, 
en svo lauk um siðir, að Yigfús getur brotið Orm á 
bak aptur un^ skólabekkiun, grfpur siðan tveim hönd- 
um um hnjesbœtur hoaum og dregur hann undir sig 
niður á góiflð. Tekur þá Ormur að emja og heitir á 
Skrælingja^, að þeir dugi sjer og dragi illmenni það 
ofanafsjer, en ekki varOrmur svovinsœll meðalþeirra 
Neðribekkjarmanna, að nokkur vildi þá til verða að 
veita honum; en betur var hann þokkaður hjá Efri- 
bekkiugum; og viii þásvo heppilega til, að einnþeirra, 
sem Þórarinn hjet, kemur þar að, sem þeir Ijekust við. 

1) „Kleyfisi^ = nNacIeas/' Latíask orlabók, sem huf% var í 
skóla am þær maadir. 

3) „Skræliogjar." EfribekkiDgar kóllolba Ne^bribekkinga i gam- 
aa-ertoi : „ Skræliogja. ** 



Digitized by VjjOOQIC 



73 

n^auðulega ert þú dú staddur, Ormur frœndi!a segir 
hann, »og meö þvi þú hilfvegis befur heitið mjer Sig- 
riði systur þinni, þá mun það ómannlegt að dugaþjer 
ekki. « 

»Hún er gipt dóna fyrir austan«, gall einbver við 
áf Neðribekkingum. 

*P& er að snúa bann úr bálsliðunum«, sagðiÞór- 
arínn, og þrifur annari bendi til Vigfúsar og bnykkir 
bonum aptur á bak ofan af Ormi. Þetta sjá vinir Yig- 
fúsar og ráðast þegar Qórir eða flmm á Þórarinn, en 
bann verst með binni mestu prýði; og verður þetta 
uppbaf binnar snörpustu orustu ; þustu þar að bœði 
Efri- og Neðribekkingar og veittu ýmsir ýmsum, en 
Efríbekkingar þó mest t^órami, og Neðribekkingar Vig- 
fúsi og varð sú bríð bœði Iðng og skœð, og urðu þá 
margir atburðir jafnsnemma, og verður ekki greinilega 
sagt frá vopnaviðskíptum. Skólabœkur flugu þá sem 
þykkasta drífa, beilar eða í pörtum ; sumir tóku bekki 
og hóftt í böfuð mönnum; sumir stukku upp á borðin 
og börðust þaðan; þá tóku nokkrír Litlaborðið, sneru 
því við og hlupu síðan ofan í bólflð og blifðu sjer þar 
fyrir skotum; en biöndukannan^ bin mikla valt þar á 
vigvellinum, og Qellu úr henni lækir um allt gólflð. 
Neðribekkingar vildu færa leikinn upp i Efribekk, og 
blupu þá fjórir binir hraustustu af Efribekkingum fyrir 
dyrnar og vörðu þeim það. Umsjónarmaður skóla var 
upp i Amtmannssonarlopti', er honum birust þau tíð- 
indi, að allur skóli berjist, svo til mikilla vandræða 
borfl. Hann bregður skjótt við, og aflar sjer liðs, og 
gengur á milli þeirra, og fyrir vituriegar fortölur bans 

1} BlondokanDan mikla, sú sem blandab var í fjrir skdlapilta 
ab drekka úr, Tar þaí) tijekanna meb stút. 

2) AmtmannssoDarlopt. S^o var kallab annab svefnlopt pilta á 
Bessastu^&nm. 

4 

Digitized by VjOOQIC 



74 

Ybru gvið'seát og s^ttum i kOHií&; skylda iverkaraHir 
Biðar fi^Ha, og svtn klæðtspjðU. Þar varÐýsveínn eimi, 
aeint Þórir hjet; haim var stór maður og sterkur, óg 
hafði verið í liði þeirra Neðribekkinga í bardaganum, 
e^ gengið vei' fram. Ekki vildu Efribekkingar takasœtt- 
um, nema hann fengi nokkra ráðningu ; þótti þeim ekki 
sœma, að busi^ si sýndi sig beran að Qandskap við 
gamkL og göfogaEfribekkinga; ekki þótti Neðribekking- 
um það rjeit, en þó varð nú svo að vera; og iskildi 
O'rmur fijer að bera hönd að höfði heoum. Er nú 
t^órir leiddur fram i mitt gélf sk}il&ndi, sem laufblað 
i akógi; en forsoQgvarinn þrífur rifrildi af SkrifiUus', 
sem þar var að flækjast i gólfinu eptir bardagann, og 
segir: Sabnurinii, er að venju 101. i bókinni: oÞi 
ísrafilsiýður einkafríður af Egyþtó.« En ( sama bili, 
sem menn ætluðu aðbyrja silminn, kemur eínnafpilt- 
um hlaiapandi inn, og &egir, að þar sje úti maður með 
br|ef Qg vilji fá fijótt að tala við Orm. 

»Þa verðjeg að feia þjer i hendur, Þórarinnfrœndi! 
að styðja að höfðinu ibusanum fyrir mig; en það get- 
ur verið, að hjer sje komið brjef að austan og aendi- 
maður fri henni móður minni; hann getur sagt henni 
frá, hvað jeg sje vel i vegi staddur með hversdagsföt* 
in,« sagði Ormur, og hljóp út og dró eptir sjer aðra 
buxnafikilmina, sembærriþví varrífin af, lítiðfyrirneð- 
an hoje6bótina.« 

Ormur kenníir britt manninn, og eru þar komin 
tvö brjef að austan úr Sigríðartungu , og sezt Ormur 
inn borðstofu og tekur að lesa þau. Annað brjefið var 
fri móður hans, en hitt fri Sigríði systur hans. Bijefi 
móður hans fylgdu tvennir sokkar og nýsaumaðar vað- 

1) „Busi.*' Basa e^bur „nóvihosa" kollaba piltai Dýsveina eboi 
þá Bem 9ein«fita haost kuma í skóla. 

2) gSkrifilias." Oibabók gríek. 



Digitized by VjjOOQIC 



75 

máUbuxur og þðtti boÐum þær koma í góðar þarfir. 
Bijef Sigrtöar systur ^ans var þannig: 
•Kœri bróðirl 
. Jeg 8krifa þjer þenna miða, í mesta flýtí, með 
maQni, sem suður fer hjeðan úr sveitinni, og er það 
e&iið, að biðja þig að koma mjer fyrír eínhverstaðar 
þar syðra i góðum samastað; því nú er svo komið, að 
mig langar til að komast sem fyrst hjeðan úr sveit- 
inni; og með því að þú opt befur talið mjer trú um 
það, hvað skemmtilegt sje í suðurlandi, tek jeg nú 
þetta ráð úr óynðisúrrœðum , og vona það, að þú reyn- 
ist mjer sem góður bróðir. S{ðan bann fáðir okkar dó, 
bef jeg engan, sem jeg get treyst, nema þig ; og þó að 
þú sjert nokkuð nnggæðislegur enn, þekki jeg.það samt, 
að þú ert raungóður. Hj^r befur borið svo margt og 
mikið til tiðinda, síðan þú f6r»l i baust, að fádœmum 
þykir ssta; en ekki ætla jeg að segja þjer frá þvi fyrr 
en við flnnumst, enda held je^, að nógir aðrir verði til 
þess, að skrifa þjer áv^ening um það. Vertu blessaður 
og sœill 

Þess óskar þín elskandi systir 
Sigríður Bjarnadóttir*. 
Ormur varð vcnju fremur bljóður við brjef syst- 
ur sinnar, sat bann þá nokkra stund og studdist 
fram á borðið með hönd undir kinn. i þessum svif- 
onutn kemur Þérarinn vinur hans þar að, og sjer brátt 
að Ormur býr yfir einhverju; bann kastar þá glaðlega 
orðum á Orm og segir: nHvað gengur að þjer, lags- 
maður! mjer sýnist þú vera daufur, allt eíns og þú 
hefðir fengið brjef frá henni móður þinni, og bún befði 
búðsneypt þig fyrir leU, slark og hirðuleysi«. 

»Pú heldur sem sje,* sagðiOrmur, tað þaðmundi 
koma út á mjer tárunum? Jeg segi þjer satt, annað- 
hvort læsi jeg ekki þess báttar brjef, eða ef jeg á ann- 

Digitized by VjOOQIC 



76 

d& borð lœsi þau, múodi jeg leggja hendina á bfjóstið, 
og segja með sálmaskáldinu : »»Hvar samvizkan er glðð 
og góð;«« en það er öðru næi', en jeg fáí þess konar 
brjef frá henni mömmu, enda get jeg ekki skilið { öðru, 
én að hún megi vera ánœgð með mig; um siðférðið 
vita alHr, hversu heiðariegt það er, og iðnina og á- 
Btundunina geta allir sjeð áf þvf, að jeg er þó alit af 
að terast upp á við.« 

»Þeir verða hœrri í lopti, sem hlaðið er undir, og 
svo er um þig, lagsmaðurl Það koma œtfð einhverjir 
njiT á haustin, sem ýiBL þjer upp á við, en ekki hefur 
þú hingað til lypt þjer hátt sjálfur.« 

»Jeg hefi átt við rammah reíp aðdraga, lagsmaður! 
þar sem mjer allt af hefur verið að förla með gáfomar 
síðan jeg kom f skóla ; haustið sem jeg kom hingað, 
og séttist efstur af busunum, var jeg ágœtlega gáfaður, 
en síðan hrapaði Jeg um miðjan veturinn og skemmdi 
svo 1 mjer gáflirDar, að þer hafa aldrei náð sjer apt* 
ur ; lengi varð jeg að l&ta mjer lynda að vera sæmilega 
gáfaður, og nú er jeg fyrst ögn farinn að rjetta við apt- 
ur, og er þáð ef til viU meira að þakka sætinu, sem 
jeg sit i, en sjálfum mjer ; þv( nú trúi jeg að jeg sje 
orðinn vel gáfaðum. 

»Nú, þá máttu vera ánægðurj sýnist mjer,« sagði 
Þórarinn. 

»Nei, til þess, sem jeg á nú að gjöra og úr að 
ráða, finnst mjer þurfa meira, en að vera vel gáfaður.« 

»Hvaða vandaverk er það?« 

•Ekki annað en það, að útvega henni Sigríðisyst- 
ur minni góðan samastað einhverstaðar í Reykjav!k.« 

»Er hún skilin við manninn?« 

»Nei, það er sagaaðsegja frá því, húnsagðiskilið 
við mannsefnið, og nú skilst mjer, að svo liggi i því^ 
að hún eigi varla vœrt þar eystra út úr öllu klórinu, 

Digitized by VjjOOQIC 



77 

og af því yerð jeg að drekka ; vandaDum er hruadið 
á img«. 

Mjer eýníst Yandinn ekki stór; viljir þú ekki láta 
hana fara til hennar maddömu Ó., þá komdu henui 
fyrir bjá henni maddömu Á.; ag jeg skal, . ef þu viUi 
leiða það i tal við hana.« 

Ormur spurði þá, bvort Sigríði væri þar gott að 
yera, en Þórarinn játti þvi pg kvaðst þekkja maddömu 
Á. að góðu; og hvort er þeir rœddu þetta mái lengur 
eða skemur, þá varð það, að f^órarinn tókst þaðá hend- 
ur^ að útvega vistina bjá maddömu Á.^ og varð það 
með þvi skilyrði, að Sigriður skyldi hafa meira fijáls* 
rœði, en gnðkonur eru vanar. að bafa, og ekki ganga f 
slitvinnu, heldur vera húsnidður til aðstoðar í.allriinu- 
anbússþjónustu; en ekki skyldi bún hafa þarkaup. Nú 
er skjótt yflr sðgu að fara, að Sigriður fór til Reykja- 
vikur um vprið. Maddama Á^ var islenzk að^tt og uppr 
rqna; hún var vœn kona yflrlitujm og þá i bezta aldri; 
bdndi bennar var verztunarmaður i Reykjavik ; hann var 
danskur maður og nær þvf fertugur að aldri. Hann 
hafði koroið út bingað með kaupmanni nokkrum dönsk- 
um, er yendi aptur til Daumerkur eptir nokkur ár, en 
setti Á. sem trúnaðarmann sinn fyrír verzlunina; var 
bana þá dkvæntur um hríð^ og græddist honum brátt 
fje; en um þœr mundir voru kaupmenn i Reykjavfk 
ekki mjog samlyndir, og þvf sfðqr bvor ððrum: holUraf- 
heyris, og rægði einhver af þeim bann svo við lánar- 
drottinn sinn, að bann setti bann fri riðsmennskunni; 
en Á. Ijet þi gjðra sjer bús ijett við blíðina i hooum, 
og tók að verzla fyrir sjilfan sig. Þi þótti Þóra, er 
sfðar varð kona hans, eiohver hin lagiegasta kona þar 
í Vfkinni, og rjeði bann hana til sfn, en gjðrði skömmu 
sfðar brúðkaup tii bennar. Vinir bans ilösuðu honum 
fyrir það, að bann befði ekki leitað sjer ríkara og gðf- 



Digitized by VjOOQIC 



n 

ugra kvonfang8;^en hann ](jet sem bann heyrði þaö ekki, og 
svaraði sjaldan öðru en þvi: »Hvað átti jeg þá að gjöra?a 
eða: iiHvað mun^uð þiö bafa gjðrt í minum sporum? 
Enda þarf jeg ekki að iðrast þe8s,« og var það sann- 
mœli, því Þóra var frfð köna og vel að sjer um marga 
hluti; en aptur var það ekki að fUrða, þó vinnm hans 
vírtist þessi ráðahagur smávaxinn. Reykjavík samdi sig 
mjög um þœr mundir aðfiiðum Ðana og »annara stór- 
makta,« þar sem lendir menn gengu sjalðan að eiga 
dœtur ótiginna manna. Á fslandi hafo aldrei vaxið upp 
gretfar eða barúnar af inolendum rötum, og bvaðan áttn 
menn þá að fá þá, nema þaðan sem flest annað ágæti 
kom. Þeir, sem sakir jai'ðnœðisleysis gátu ekki orðiö 
jarlar í Danmðrku, en sendir voru til f slands að vega 
saltflsk, stika ijerept og mœla brennuvín, þdtta ágœtir 
barúnar, er þeir komu til Reykjavfkur, og sðgðumenti, 
að ekki mundu kvistir verri en aðaltrje. Af þessu kom 
það, að það þdtti Utið jafhrœði, að danskur kaupmaður 
gengi að eiga íslenzka bóndadóttur. Einkum gátn hinar 
tiginbornu barúnafrúr lengi ekki gleymt því, eður brotið 
svo odd af oflœti sínu, að taka Þófu til Jafhrar virð- 
ingar við sig; en maddama Á. gaf sig Utið aðþví; hún 
sinnti búi sínu og bðrnum ; itti fáar vinkonur, en góð- 
ar, og vandl ekki komur sinar þangað,*ér hún vissi að 
hún var ekki Jafht metin þeim, sem fyrir voru. 

Það má nærri geta, að Sigrfði varð i fyrstu margt 
nýstárlegt, þar sem bún nú var komin ; siðir og búnað* 
arhœttir voru þar allir aðrir en þarsem hún bafðiverið 
áður. Hún var svo vel viti borin, að hún fann fijótt, að 
margt varð hún að nema það, sem bún hafði ekki áður 
numið, en vera varð, og betur fór að kunna ; sagði og 
maddama Þóra henni til með alúð, og hvatti hana til 
þess, sem benni þótti Sigríði vel sæma. Tvennt var 
þaðy sem Sigríði virtist éngin nauðsyn til bera, að hún 



Digitized by VjOOQIC 



Í8 

breyttí, og ásetti sjer jafnao að varðyeita) ^ það va»í 
málið og klœðabúninguriDn. Danska tungu háfði húA 
að sðnnu lært af Ormi bróður s(Ðuni, og, siildi húii 
bana allvel; en aldrei hafði hiki iqælt á það mii^ og 
þótti henni betra að tala það óbjagað, sem hún kuani^ 
en rainmbjagaða dönsku; annars var þarihúBieiDs og 
bvervetna annarstaðar í Reykjavík, danska og islenska 
f svömu fÓBtbrœðralagi, og enginn maðury nema Sig^ 
rfðor ein, m«Ui þar svo orð,. einu atkvœði lengra, að 
ekkí v»ri annaðhvort með dön^um hala eða höfði, en 
að ððru leyti íslenzkt. Ðansfean liafði ( Réykjftv^ það 
einkaleyfl fram yflr íslenzkuna;, að bézt þóttl fata áþvf, 
að kennabðmunumhanafyrri en íslenzkuné, ena,a6gðu 
menn, gœti aldrei orðið lag á errínu ; á eft>a uldri ;tœk* 
ist mðnnum sjaldan að þröngva þvf svo niður ( kverk*< 
arnar sem vera «tti, ojg þvf. væri eina ráðið að. byija 
nógtt Bnemma á þvi^ f^etta er upphaf Reykjavfkurerrs^^ 
ms, sem um þær múndir auðkenndi marga Reýkjavikur-* 
búa, hvar sem þeir komu fram i verðldu, eins og taiilið 
Galileumenn á Oyðingalandi. KvennbánáðuriÐii f Reykja- 
tfk virtist Sigríði svo hjákátlega lagaður, að hún vvssi 
akki að hverju BDÍðí hún helzt skyídi semja sig, efhún 
breytti þvf, sem hún hafði. Suinar voru þar bádanskiur 
íirá hvirfii tii ilja; og þótti henni það velsasÉBa þeim, 
aem danekar voru. Aptur'voru aðrwr danskar að ofan 
til og niður að miðju, en fslenekar úr þvf^ eða . þi bvo 
fomar að otan, sem efiri hlutinn væK fré Sturlungatfð) 
en neðri parturinn svo nýgjðrvingelegur, sem hann hefðt 
verið njtekinn út úr glysmangarabúð f Kaupmannahðfa^ 
Sigrfður hjelt því uppteknum h«tti með bánaðinn, að 
hún var hverBdagslega á peysn og pilsi með bláaakott* 
húfu á hðfði, sem fór henni fata bezt; en skrautklæði 
hennar voru treyjufðt vönduð, sem «ystir hennar bafðl 
geflð benni. En þótt að Sigrfði yrði nú margt ^ýstár- 



Digitized by VjOOQIC 



80 

legt f kaupstaðnum, þá var það ekki siður, að kaup* 
staðarlýðnum yrði starsýnt á hana. í litlum bœ, sem 
Reykjavik þá var, eru það ekki alUitiI tiðindi, þegar nýr 
innbúi tekur sjer þar bólfeetu, hvort sem hann heldur 
kemur frá útlöndum eða úr sveitinni; það eru meirí 
tíðindi, ef hann er kvennmaður, en stórtiðindi má það 
kalia, ef hinn nýkomni kvennmaður er afbragðsfriðttr, 
þvi þá er einsog þar stendur »aUra augu vonatUþin*. 

Þó var það einkum þeim sveinum bsjarins, sem 
þótti koma Sigriðar mestum tíðindum sœta; kvennþjóð* 
inni þótti að sonnu ofur mikið gaman að þvi að skoða 
hana i krók og í kring, og stinga svo saman neQum 
um hitt og þetta, og gjðra athugasemdir um það, sem 
ábóta vœri vant, án þess að þeim þœtti mikíU fagaaðarr 
auki i henni; öðruvisi var háttað um hinaungu menn- 
ina ; þeir vissu að þar var^ ef til vilði, einum steini 
meira en áður tU skjóls og athvarfs. Hinn fyrsta hálf- 
an mánuð, sem Sigriður var i Yikinni, mátti svo að 
orði komast, að ekki gengju svo eða sætu tveir saman, 
aðannarhvor ekki vekti þannig máls: Segðu mjerlags- 
maðurl hvaða stúUut er það, sem nýlega er komin þar 
í húsið hjá henni maddömu Á., meðallagi há, þrekleg 
og hnellin, Ijóshærð og lagleg með efnUeg augu, og hef- 
ur islenzka búninguin, en kemur held jeg aldrei út?» 

Það var og dagsanna, að Sigriður gjörði ekki marg- 
fðrult þar um Vikina, og fór sjaldan út, nema að er- 
indum, enda átti hún þar enga kunningja, nema þá 
sem voru þar í húsinu, og einna helzt stúlku eina, sem 
Guðrún hjet og var Gisladóttir. Guðrún þessi var eitt- 
hvað i œtt við maddömu Á. og þó ekki nákomin; faðir 
hennar bjó upp á Ejalamesi og var kallaður bjargábia- 
maður. Guðrún þótti vera tilhaldsróa, og undi hún ekki 
í föðurgarði; og með þvi að hún var lagvirk tU hand- 
anna, þótti henni það betri atvinnuvegur að ráðast tU 



Digitized by VjOOQIC 



81 

Reykjavikar, en að vióna aö héyi éða tóvinau beima: 
Sat Mn þar við sauma og^ tók vinnu af konum þar í 
Vikianiy en saumaði þess á miUum f&t fyrir þ& Bessa* 
staðasveinaj og hafði jafnan nög að starfa, er lítið var 
um klæðasmiði. Maddama Á. Ijeðí hénni húsnæði ; og 
faafði hún loptherbergi eitt lítið, en sat optast um daga 
siðri hjá frændkonu sínni. Hún hafði nokkrum sinn- 
um verið í giptingabralli, sem ekki gat lánast, en nú 
virtist svo sem hún hefði snúið huga sínum frá þess- 
háttar efnum, og ijeti nú ftakka lausu við um hríð, þar 
til betur byrjaði, enda var allur dagur tili stefmi fyrir 
benni, er hún naumast hafði) enn náð tvítugsaldrinum. 
Gnðrún var kona vænleg, nokkuð há vexti og rjettvax- 
in^ herðabreið eptir hæð, mlttismjó og útlimafögur; 
andlitið fremur langt en breitt; munnurinn htiU og nef- 
ið rjett, en tennumar svo hvítar sem skírt silfur væri. 
Hún var ekki rjóð í andliti eða þykkleít, en kinnarnar 
þó sljettar og hðrundsliturinn hreinn og hörundið smá- 
gjört; hún var hárfögur, en hárið þó ekki mikið; aug- 
un voru svört og smá og svo tindrandi sem í hrafn- 
tinnu sæi. Hún var hæglát hversdagslega og skemmtin, 
og þó að hún hefði ekki notið neinnár framúrskarandi 
uppfræðingar i uppvexti sínum, þá var hún þó allvel 
að sjer, og kunni vel að hagá orðum sinum, hver sem 
i hlut átti. Vel var maddama Á. til hennar, en h'kaði 
þó ékki i ðllu við hana. Brátt tókst góð vinátta með 
þeim Guðrúnu og Sigríði; var það bœði, að Sigriður átti 
ekki vöi að sinui á öðrum vinkonum, énda var Guðrún 
hvern daginn öðrnm betri við bana^ og viidi ekki sitja 
eða standa öðruvisi en Sigriði mætti be^t lika, og ekkí 
mátti Guðrún neitt fara svo að Sigriður væri ekki með. 
Maddömu Á. likaði það vel, að kært var með þeim 
Guðrúnu og, Sigríði, en segir þó einhvern tima einslega 
Yið Sigríði: »Ef þú vilt minum ráðum fylgja, Sigríður 



Digitized by VjjOOQIC 



83 

míflLl þá rœð jeg þjer til þéss, að þð festir aidiragi sv^ 
fasta Yináttu við nokkura manct, að þú .trþystíri ekkl 
betur skynsenii þíBDi og aðgaetm 0n þeirparáðun^eiiik.- 
uin á ókenndum stað, og skal lengl miinniDn réyna; o^ 
segt jeg þetta ekki i því Aysai að spiila þjer við nokk- 
urn, beldur til þess, að.þá hafir jafnan v^tíA ffim vak- 
andi.» Sigríður þakkair henni fyrir einlægni sina, ogr 
kvaðst hennar ráðum , fyl^ vilja. Hjébt nú( yinfengi 
þeirra GuðrúQar engu; að siður. 

Það var einn dagsnemma um sumarið, ad. fiieðrúji 
kom að máli við Stgriði, og segir: < ; 

^Yiltu ekki, Sigríðui? min l koœa i da^ dálitið út 
með mjer, mjer er í bug að fara að akoða vaminigíitfi 
hjá þeim kaupmönnuniim; skipib eru flé&t dJl komin, 
og senn bFJ^ lestimar; lóaður verðurað tlýta éjer að 
taka það, sem maðurætlar og nýtiiegt er, áður en það 
er aUt saman hrifsað uþp og kauþtiðin byijar^ því þi 
er friðurinn úti, en níú er:£átt iiHiþiQssa dagana.i). 

»I^að h'zt mjervel á,»> sagði Sigríður, njeg hefi íekik- 
ert nauðsynlegt að gjöra í dag.» 

»Þá fer jeg snöggvast upp að laga mig dálítið til, 
og vertu þa tilbúin, «r jeg kem ziptut. 

]>essu. játti S^riður^ og.fór Guðrún að búa sig, en 
kom síðan aptur að h'tilli stundu liðinni, og var þá Sig- 
ríður forðþúÍB. Á leiðinni víkur Guðrún sjerað Sigríði 
og sogir: »Eitt verð jeg að segja þjer, gdða min! af 
því þú ert ókunoug hjerna i:Yíkinni og nýkomin. úr 
sveitinni, þú verður að afklæðast hinum gamla mannin- 
um og vem ekki svo þyrrkingsleg, eins og þjer hættir 
við stundum, þegar þú kemur í búðimar; við kaup- 
mennina kemur það sjer vel, að veraholdur gi'öð í bragK, 
og gefa þeim undir fótinn;. þaðer sákláusL« 

»Þeir munu sjá um sig samt, vœnti.jeg,a sagðí 
Sigriður, »að gefa ekki of göð kaupin.« 



Digitized by VjjOOQIC 



»Ef ekki ttiftist neitt úr þeim áie& þvl mdtinu^ þá 
f^st þftö ekki með hinu verra ; jeg er fiatín lað þekkjÉi 
é þeim lagiö, gðða mínl Húða þeim út i ððfu órðito, 
og láta eins og maður finni allt að ölla; en fleða þá í 
ðdni orðiÐu, það er aðferðin, ef maður á áð faafa eitt'- 
bvað gagn af þeim.« 

>yMaðtir getur þó ekki verið að taia þvert nmhuga 
si<in,« öagði Sigríður. 

«ÓJú, saklanst er það, Sígriður mín! þú eft bam 
i lögum enn þá, heyri jeg, en bráðum munt þú verða 
betur að þjör, ef þú verður hjer lengi, og svona var 
jeg fyrst'; en hjer sknlum við þá byr|&.« 

•í^ær f(Sru nú lengi dags úr einni búð í aðra og 
skoðuðu varninginn. Guðrún fór að ðUu £;em kunn-^ 
uglegast, óð inn fyrir borð í hverri búð, réif niður úr 
hyriunum og skoðaði ; stundum fann hún sitt að hverju 
og ðUu nokknð ; aptur þegar henni þótt! svo víð eiga, 
gjörði hún langaf og snjallar lofræður og Ijet aldrei 
munninn standa við. 

oFátt ffitlar okkur að Qeiiast í dag,« sagði Guðnin 
i því hún stje út úr einhverri búð, sem þær höfðu dvalið 
i um stund ; »þessu lanmaði þó skinnið a& mjer, það 
eru gild tv5 lóö af góðnm síIkitvinna.A 

»Ekki sá jeg það,« sagði Sigríður. 

»f^að var ekki von, að þú sæir það, því hann hús* 
bóndi hans, sem augun hefur alstaðar, sá það ekki 
heldur.« 

»Gaf hann þjer það?« 

»0g ekki hugsa jeg hann skrífiþað í bókina; hann 
er greiðugur, garmurinn, ef hann ætti nokkuð, en þetta 
á ekkerl nema það sem hann — og nú förum við 
i búðina hans Mðllers, það hefhr lengi verið Qeþú£an 
mín.u 

MðUer sá, er átti búð þessa, var maður danskur 



Digitized by VjOOQIC 



84 

og fór á milli landa ; átti aðsetur í Eaupmamiahðfn, en 
var hér á sumrum. Hann var ungur maður og fríðor 
maður. ViðsjáU þótti bændum hann i kaupum, og sjald- 
an hafði hann mikið af nauðsynjavörum, en jafnan haföi 
hann nœgtir af klútum og öðrum óþarfa, og sá ávallt 
svo um, að hana hefði það, sem aðrír höfðu ekki af 
þess háttar, og því varð sjaldan snúið sjer í búð hans 
fyrir kvennfólki. Þá er þær Sigríður komu þar í búð- 
ina, hittist svo á, að þar voru engir, nema kaupmaður 
og búðarmaður hans, er Eristján bjet og nokkrir róðr- 
armenn sunnan af Álptanesi, er vöktu þar yfir, hvort 
ekki mætti hlotnast dáh'tið i staupinu. En er þær komu 
inn í búðina, segir Guðriin við Sigríði : »Ná er iUt að 
þú kannt ekki dálítið að snakka dönskuna, þvi MðUer 
kann betur við það.« 

»Já, ekki held jeg læri það í dag,« sagði Sigriður. 

»Þú getur þó aUtjend sagt »gú moren« góðamínl 
Það er betra en ekkert að byrja með.« 

í þvi þær gengu inn eptir búðinni, sagði Guðrún : 
»Hjema skaltu sjá klúta og gUngur, góða min! semer 
nokkuð ððruvísi en hjá hinum bjánunum.« 

Þetta sagði Guðrún nokkurn veginn hátt, og var . 
auðheyrt, að hana gUti einu, þó það heyrðist. Eaup- 
maður MöUer var að grúfa ofan í búðarbók sína, er 
þær komu inn; en er hann heyrir meyjarraustina fram 
i búðinni, lítur hann upp og gengur á móti þeim og 
biður þær koma heilar, »eðaliver er þessi fallega stúlka, 
sem þjer nú færíð mjer, jómfrú góð?« segir hann við 
Guðrúnu. 

»Á, þekkið þjer hana ekki? Hún er þó búin að vera 
hjerna í Víkinni raeir en tvománuði; hún heitirjómfrú 
Sigríður Bjarnadóttir, og kom i vor að austan tU henn- 
ar raaddömu Á.« 

»Jeg heQ heyrt þess getið, að þangað væri komin 



Digitized by VjOOQIC 



85 

einhver falleg ðtúlka, en jeg hefi aldrei haft þá ánægju, 
aO sjá hana fyrri; ixiaður er svo sokkinn niður f þetta 
búðarvastur, að maður fær ekki einu sinni tíma til að 
iynna sjer, hverju Qölgað hefur hjerna í Víkinni síðan 
jeg fór í fyrra.« 

»En nú er að gjöra vel við gesti. sina og tilvon- 
andi skiptaviní^tt 

»Það er ekki orðamáI,« sagði kaupmaður,» og allt 
er nú til, vona jeg, og gjðrið þið svo vel að koma inn 
fyrir og sjá það sem jeg hefl; Erislján, sæktu okkur 
eina flösku af vfni, jeg verð að drekka velkomandaminni 
gestanna og tilvonandi skíptavina; gjörið þið svo velað 
koma inn fyrir.« 

Þœr stöllur geugu inn fyrir borðið, skenkti kaup- 
maður þeim fyrst sitt staup af víni hvorri; eneptirþað 
fóru þœr að blaða i klútunum, og var kaupmaður ofur 
stimamjúkur við þær; var það auðsjeð, aðhonum fannst 
mikið um Sigrfði, en var þó allt fátalaðri við hana en 
Guðrúnu; og er þær höfðu skoðað klútana um hríð, 
segirGuðrún; »Ekkiþykirmjer klútarnir hjá yður núna 
eins fallegir, eins og þeir, sem þjer höfðuð í fyrra; 
Ijereptin og klæðin hjá yður eru afbragð, kjóla-efnin eru 
yndislegri en jeg nokkurn tfma hefl sjeð áður, en sjölin 
sjejeg hvergi. Hafið þjergleymt þeim, herra Möller?« 

Kaupmaður sagði, að hann væri ekki búinn að taka 
allt upp hjá sjer enn, og lægju fallegustu herðaklútarnir 
i kistu upp á búðarlopti, og skipaði búðarmanni sfnum 
að fylgja þeim stöllum þangað upp, ef þær vildu. Sig- 
riður kvaðst halda, að þær mundu ekki hafa tfma til 
þess, að því skipti, er þær nú yrðu að fara að halda 
heim aptur, en Guðrún sagðíst þó vilja sjá eitthvað af 
þeim, og fór hún með búðarmanni, en Sigrfður varð 
þar eptir niðri f búðinni, og mældi kaupmaður henni 
Ijerept, er hún var búin að biðja um. En er þvf var 



Digitized by VjOOQIC 



86 

lokid, var Guðrún emi ekki aptur kofniit úr loptinu, og 
beið Sigtíðúr liennar þar í búðinni, og ra^ddl kaupmaíð* 
ur við hana ogspurði hana umhitt og þettð, s^eni hon- 
um dátt f bug, og var hlnn bliðasti i öllu viðmótí. 
Loksins tók Sigríði að lengjast biðin, og t(fic að sýna 
á ejer forðasnið, er húo ekki gat komið sjer að biðja 
kaupmann að kalla á hana; en í því kom Guðrún og 
Kristján aptur, og varð Sigríður þess vðr, að baon tal- 
aðí nokkuð hljóðiega við kaapmann, en leidðí siðan 
GuðrúnU að hyliuÐni og: Ijet bana veljá sjer þm* iúlí" 
klút; ogvarþá ekki tekiHD sá lakasti^ Eptir það gengQ 
þœr stðUur úr búðinni; én ekki leið á Iðngu áður vís- 
ur nokkrar komu upp suður á Álptanesi og eignaðar 
útróðrarmanni nórðienzkum, er verið hafði þar f búð- 
inm, og þóttust menn vita, að þær litu eitthváð til þess, 
er Guðrúnu dvaldist svo lengi f loptizra hjá báðarlok- 
unai. Viðurnar em svona : 

Búðar- í lóptið hún Gunna upp geklt, 
gráffkjur nógar og sætabrauð fjékk; 
Sigrfður niðri i búðinni beið, 
bylti við strðngum og lj«reptið sneið. 

Fagutt er loptið, og ftallt er það t*, 
fásjeð mun Eristján sýna þar guU; 
og léngi var Gunna f loptsölnm há, 
og litverp i firaman hún kemur þeim frá. 

Sfðan tók Kristján sílki ágœtt, 
(seljd þeir þess háttar öðrum á vætt) 
og hvíslar að Gunnu: »Á herðarnar þfn, 
hafðú hann fallegur stúlkurinn min!« 

Misseel er þjóðin, oss dónunum dýr 

Digitized by VjOOQIC 



87 

.. dcaþinn opt gjöri&t og vamiÐgar nýr^ 

en ókeypi'8 stúlkurnar fallega íá 
■y-, fyriHlak&^klútana DaDskinám hjá. ' 

Skðmmu eptir þessa búðarferð kom Gaðrón einu 
eiqni að.máliviði Sigríði og seglr: 

uMjer þykir vera orðinn vandi að lifahjerna í benni 
Heykjavík, ef maður getur ékki gengið svo tvö fet ein 
saman með karlmanni, að maður sje ekki of&ið við 
haníD.<( . ' = 

»Það faefl jeg ætfð haldið)« sagði Sigríður, uaðþað 
væri nokkuð vandasamt.« 

wí^tð má nú fyrr vera, eða veiztaj hvað þvl verð- 
ur nú/taMrjúgast um hjerna i Víkiaai?« 

»Nei, jeg tala við svo fáa.« 

r>Qg ekki nema það, aðþað er búið að koma okk- 
ur Eristíám, sem er hjá honum MðUer, saman; og það 
hjelt jeg þó, að því gæti sízt ðottið i hug blessuðu, því 
orsðk verður að vera til aUs.<i 

»Ekki held jeg það sje; það er vfst ekki nema 
hugarburðiir þinn, og ekki he& jeg beyrt neitt talað 
um það.« 

»Þa4 vait jeg, það forðast að láta þlg he^ra þáð, 
af þvi að þaðhugsar, að þú »egtr mjér það aptur; en 
jeg trúi að þaö sje komin út eihhver drápa suður á 
Álptanesi, út úr því að jeg fór með honum hjeraa um 
daginn upp í loptið að sjá klútana, eins og þú vissir.« 

» Jeg hugsaði það og, að það væri varlegra áð fara 
þangað ekki, og því sagði jeg það við þig, en hvernig 
veiztu þetta?« 

»Jeg hefi heyrt sagt, að þær hafi verið þijár að 
stinga saman neQunum um það inni hjd henni madd- 
ámii....; þær tala ekki um sjóferðirnar sinar samt; en 
það er ekki þar fyrir, miggildir einu hvaðþær þvaðra.tt 

Digitized by VjOOQIC 



88 

»Það hefur spillt fyrir, að hann Ijet aila, sem voru 
í búðinni, sjá að hann gaf þjer klútinn.« 

»0g ekki var, þó hann gsBfi mjerklútbleðilinnþanii 
ama, jeg held jeg hafi þá gjðrt svo margt fyrir hann, 
sem ekki hefur allt komið til reiknings; en létum það 
þvaðra, jeg kippi mjer ekki upp við það, sem hlaupið 
er með hjerna á milli húsanna, mjer þykir verra, ef 
það lœtur þig ekki vera l friði, og fer að bendla ykkur 
kaupmann MðUer saman.<i 

»Það þyki mjer þó líklegt, að menn láti það vera. « 

»t>að væru þó eins mikil líkindi til þess, eins og' 
um okkur Eristján.« 

»Það veit jeg ekki, hvernig þúgetur fariðað segja; 
þú veizt þó, að jeg hefl varla sjeð hann, nema þama í 
búðinni um daginh.u 

»Þú heldur þá, að enginn hafi tekið eptir þessum 
litlu augum, sem hann skotraði til þín ; þú þekkir vœati 
jeg ekki þess háttar augu ?« 

»Ónei,u sagði Sigríður, og skipti nokkuð litum við 
svarið. 

»0g það mátti heldur ekki heyra þessi smáræðis 
andartök, þegar hann var að tala við þig; svei mjer ef 
það suðar ekki fyrir eyrunum á mjer enn, þegar jeg 
hugsa til þeirra; þú heldur enginn hafi heyrt það nema 
jeg, og seinast kyssti hann á fingurna á sjer, þegar 
þú fórst, sástu það ekki?« 

»Jú, það sá jeg, en jeg vissi ekki, hvað það átti 
að þýða.« 

»Á, góða míni þá skal jeg segja þjer það; þeir 
hjerna kunna ýmisleg piparalæti, sem þeir bera ekki 
skynbragð á i sveitinni, og svo mikið veit jeg, að hon- 
um lizt vel á þig; jeg talaði við hann í fyrra dag, því 
jeg kom þar snöggvast inn í búðina, og þá fór hann 
undir eins að tala um þig og spyrja mig að þjer, og 



Digitized by VjOOQIC 



89 

seinast bað bann mig að bera þjer kveðju sína og það 
með, að bann vonaði tit að fa að sjá þig einhvem tíma 
bráðum aptur.« 

»Æ, ekkí held jeg að jeg farí að gjöra mjer ferð- 
imar til hans^ og jeg vona til þin, að þú verðir ekki 
íyrst til þess, að koma þess háttar umtali á lopt.ft 

»t^að getur þú reitt þig á, að ekki skal jeg tala 
um það við nokkurn, nema hvað jeg segi þetta í trún- 
aði við þig, en hitt er það, mjer þykir vænt um fyrir 
þina hand, að honum lizt á þig; hver veit nema það 
fari svo á endanum, að þú verðir ktoan hans ? Og þá 
held jeg megi segja um það, að þú hafir ekki farið til 
einskis hmgað suður, ef þjer auðnast að ná í manuy 
fiugríkan og fallegan!mann, og þar að auki kaupmann.« 

•Það er ekki víst, að menn þurfi að fara hingað 
suður á land til þess að giptastj góða mínU 

»0g hvað getur maður þá fengið, Sigriður min? 
upp til sveitanná; prest, ef vel tekst, og tekurðu það 
saman við það að vera kaupmanns maddama hjema?^ 

»iE, það hffifir okkur bezt, heidjeg, bóndadœtrun- 
um að eiga bónda; jeg fyrír mitt leyti hugsa mjer ekki 
hsrra, en eignast bónda, ef það á annað borð liggur 
fyrir mjer að giptast.« 

»Já, ekki sýniflt mjer þeir gimiiegir núna blessaðir 
sveitabœndumir, og sðuinast er að segja um það, skárri 
er hún í þvi Vikurskðmmin, aö skemmtilegra er að horfa 
á þá hjema, og ekki ganga þeir þó í ötal hlykkjum og 
bugðum, eins og blessaðir sveitapUtamir okkar; því þó 
þeir hafl ekki staðið nema svosem háifanmánuð i búð 
bjeraa iVikinni, þá kemur undireins eitthvað viðfelldn- 
ara látbragð á þá en dónana.« 

»Það er svoddan gáski í þjer núna, Guðrún min! 
Ekki þoli jeg að beyra piltunum minum i sveiUnni mikið 



Digitized by VjOOQIC 



Iaspraö,« sagði SigríSur og gekk burt; og varð samtal 
þeirra stallsystra ekki lengra að því sinDi. 

Líður svo fram sumarið og ber ekki neitt úl tið- 
inða, og kemur að því að skip taka að sigia; verður 
það þá kunnugt, að kaupmaður Möller ætlar ekki aÖ 
fara utan um haustið, og býr bann skip sitt og l^tur 
það fara tíl Kaupmannahafnar ; befur bann nú litið að 
starfa, er verzlun var úti, og tekur faann þá að fjöiga 
komum sínum í bús kauþmanns Á., jog^itur þar Iðng- 
nm um daga á tali við kaupmann Á. Þessu nmaX taka 
skólapiltar að koma suður, og kom Ormur bróðir Sig- 
riðar með þeim fyrstu, og varö þar mikill fagnaðar- 
ímdnt með þeim systkinum ; færði bann benni brjef ftá 
mðður þeirra Ingveldi, og var það aUástúðlegt; segir 
IngveMur þar, að hún sakni bennar mikið, 09 er það 
ekki ólíklegt, því sumir menn eru svo gjðrðir aðþeir 
sakna þeirra manna hvað mast, er þeir aldrei gátu litið 
rjettu auga, meðan þeir áttu saman við þá að sælda* 
Ormur dvaldist nokkra daga í Reykjavik, en fór síðan 
suður aö Bessastððum, og œtlar að bíða þar þangaðtil 
skóli væri settur. Kaupmaður Á. og kona bans báða 
hann að vera velkominn bjá sjer svö opt sem hann vildi 
og ætti bægt með að flnna systur sína. 

Það var einn dag um þetta leyti og sk^mmu eptir 
að Ormur var suður kominn, að veður var fagurt, en 
vegir þttrrir, og var rjettað upp í KoUaQarðarrjett, og 
reið margt fólk úr Vikinni sjer til skemmtunarupp i 
ijettirnar, bœði konur og flestar gerflslúlkúr bæjðirins, 
svo og margir karímenn, sem við voru látnir. Gjðrðist 
þá mikill skortur reiðskjóta í bœnUm, og urðu mrtpf 
að setjast aptur, sem bðfðu ætlað að fara. Kaupmaðttr 
Á. og kona hans fóru. Guðrún bafði einhvcrstaöar get- 
að afíað sjer bests, en Sigriði vantaði reiðskjóta, og l^i^ 
út fyrir, að bún yrði heima að sitja, en þó langaði hana 

Digitized by VjOOQIC 



91 

tíl að fara, þv( bún hafði aldrei komið þar upp eþtir. 
MöUer itti hest gráan, það var gœðingur ÐorMenzkur 
að kyni, af Bleikáluætt úr Skagaflrði, er þá var mest 
orðlögð um laudið. HeóturínQ var strfðalinn á hveijum 
vetrí, en lítið riðið á sumrin, þvi sjaldan kom nokkur 
annar maður honum i bak en eígandi, og ekki hlýddi 
nokkrnm að biðja um bann til lins, hvað sem við li« 
Lfður nú fram að hidegi og ríða allir i stað, sem besta 
höfðu fengið, en ekki háfði Sigríður enn getað ^útvegad 
sjer neinn reiðskjóta, en Ouðrún beið hennar. þó, ef 
verðamœtti, að eitthvað ijettíst úr fyrír benni. 

•Nú er hvergi fýrir sjer að leita, Sigrfður min ! 
Jeg býst við að þú verðir að sitja kyrr, nema þú viljir 
biðja hann kaupmann MöUer um hann Grina hans;jeg 
held það sje eini hesturind, eem til tr hjerna eptir i 
Vfkinni,!! sagðl Guðrúá. 

•Það gjðri jeg ekki, og jeg get ekki ætlaEt til þiðss, 
að hann' Ijii mjer hann, þar sem hann vill ekki }ji 
nokknim ððrum hann.« 

»Veit jeg það, að hann hefur áfsagt þeim þremur 
eða Qórum bjerna f morgun um hann, en hvar keintir 
það þi firam, sem hami segir um þig,> ef banh gjörir 
sjer ekki mannamun; og farðu, Sveinki litli! ogskilaðu 
vlð hann kanpmann Mðtler, að hún Sigríður, sem er 
hji honum kaupmanni Á., biðji faann að Iji sjer hann 
Grina sinn upp að rjéttnnnm i dag.<^ 

Sveián litli fór og kom aptur að lititti stundu lið^ 
inni og teymdi þi Grina, og ðagði, aðkanpmaðurfaefði 
beðið sig að skila, að faann hefði ekki vitað, að hún 
ætlaði að fara, ella mundi hann bafa boðið henni hann 
að fyrrabragði.n 

»SJer þú nú, góða mfn!» sagði Guðrnn, »bvernig 
Mðller er, þar sem hann tekur þvf, enda vissi jeg það, 
hvernig fara mundi, ef bann fengi boð fri þjer, en 



Digitized by VjOOQIC 



92 

ekki befði bann gjðrt það fyrír aðrar hjerna í Víkinni; 
því það er eins og jeg segi þjer, þó þú trúir þv( ekki.« 

»Ekki trúi jeg þTÍ nú heldur fyrir að tarna, asagði 
Sigríður, »en nu er þá bezt að riða i stað, fyrst reið- 
hesturinn er fenginn«. Síðan riðaþær stðllur, og með 
því bestarnir voru góðir, náðn þær flokknum, sem i 
undan var ríðinn, skamart fýrir innan Bellisirnar; og 
bri þi möi^um í brún, er þeir tóuSigríði koma þeys- 
andi i Grioa Möllers, og varð mðnnnm harki Qðlrœtt 
um það) bverju það sœtti, iiyð Sigríður hefði orðið fyrir 
þeirrí mildi að Öi hann. Um daginn skemmtu menn 
sjer við rjettirnar, én sneru betm um kvöldið og var 
þi komið fram i nótt, er menn komu apturtii Reykja- 
víkur.w 

»Nú erþartil mils að taka, sem iður var fri borf- 
ið, sem Indriði Jónsson situr heima að Hóli og harm- 
ar Sigriði, og var það lengi, að bann sinQti ekki störf- 
um. t^ótti fðður bans og frœndum það iHt, og biðu 
hann hyggja af Sigríðí og leita sjer annars kvonfangs; 
sðgðu þeir, að ekki mnndi hann lengi þurfa að krjúpa 
fyrir knjim bœndadœtra þeirra, er þar.voru ( bjeraðina. 
Indriði tók þvi þunglega, en ekki bitti hann Sigríði þann 
vetur, er nœstur var eptir samtal þeirra íogi^jargar og 
fngveldar, og hafði bann það fyrír satt, sem íngv^dm' 
bafði sagt, að Sígríður hefði ekki huga til bansfeUdoÐ; 
og er það fijettíst, að Sigríður œtlaði að eiga Guðmund: 
Hðlluson, viríust bonum öU tvimœli af um það mil. 
Indriði var smíður góður i jim og trje, svo að þjóð* 
haga mitti kalla, og var haun alkenndur fyrir smiðar 
sinar þar eystra og v(ða i Norðurlandi. Maður bjet 
Snorri, hann bjó i Barði, það er ( Þingeyjaþingi ; baon 
var ríkur maður og búsýslumaður mikiU. Hann gjörði 
Indriða orð, að koma norður og smiða fyrir sig stofu. 
Foreldrar Indríða hvöttu hann mjög þessarar ferðar, er 



Digitized by VjOOQIC 



93 

þau faagftú, að þannig mfeBtti helzt af bonom Ijetta, ef 
bann tœkist starfa nokkurn mikinn á hendur; og rje&st 
Indriði að' Barði ; það var mjög jafnsnemma, sem lýs- 
ingar fóru frara með þeim Guðmundi og Sigriði. Ind- 
riði var þar um veturinn og fram á vorið, og á þeim 
>retri breyttist svo skapferli hans, að faann var nú jafta- 
an fremnr glaðlegur og ræðinn, er hann talaði við menn, 
enþað þóttust menn flnna, að hann bjyggi yfir einbver)*^ 
nm duldum harmi. Að lokinni stofusmíðinni sneri bann 
aptur beim að Hóli og kom þar skömmu eptir það a9 
Sigfíðar var suður farin. Fijetti bann þá, hverníg fár- 
ið hafði um skilnað þeirra Stgriðar og Guðmundar; og 
þóttn honum það mikil tiðindi. Fór bann þá að gruna 
margt ; og álasar bann nú sjálfum sjer fyrir það, að bann 
hafi ekki sjálfur taiað við Slgriði, og vill núfýrirbvem 
mun ná hennar ftmdi. Foreldrar hans töldu Sigriði 
sloppna úr greipum hans, er hún væri suður komin. 
Indriði Ijet ekki letjast, og bjöst suður til Reykjavikur, 
seint á engjaslœtti ; og segir ekki af ferðum hans fyrr 
en hann kemur i Borgarfjörð ; þar hitti hann mann sunn- 
lenzkan, er verið hafði í kanpavinnu fyrir norðan um 
sumarið; verða þeir Indriði samferða. Sunnlendingur- 
inn var kunnugur veginum, en Indriði bafði ekki farið 
þar um áður, og varð Indriði bonum feginn, og þótt 
hann vœri mjög áhyggjufQHur og óglaður, bafði bann 
þó mikla skemmtun af bonum, því hann var kátur mað- 
ur, ogvissi jafnanaðfinna eitthvað gleði-efni til aðhafa 
af fyrír Indriða, þegar faann þóttist finna, að eitthvað 
lœgi iUa á honum. Segir nú ekki af ferðum þeirrafyrr 
en þeir koma í Gullforingusýslu ; þá var það einhvern 
tima að þeír riðu út úr túninu, á bæ nokkrum, sem 
þeir höfðu farið beim &; og tekur Indriði tii máls og 
segir: 

i»Er nú langteptir til Reykjavíkur, Sigurðurminn?» 

Digitized by VjOOQIC 



94 

nSásta það ekki á mjólkinai, sem við feDguixr að 
ðrekka?» 

ftNei, Jeg skil beldar ekki i, byemig sKkt má 9Í 
mjólkinni ráða.» 

nÖjú, hún þynnist, góðorinn minn I eins og isleiuk- 
an, eptir þvi sem sannar ðregur, og svo befiir injer 
reynzt það, og hefi jeg þó nokknun sinnnm farið bjenia 
um.» 

»Þá skal þetta siðar marka,» sagði Indriði; ríða 
þeir nú sem leiðir liggja niðar um MosfeHssveit, og 
gjörist Indríði enn móðar af reiðinní, og viU skrepps 
faeim á einfavern faœ og fá sjer að drekka. 

•Láttu það bíða fyrst* sagði Sigurðnr, nþvi nú er- 
um víð ijett við Heliísárnar.» 

»Ei' það bær?» sagði Indriði. 

•Nei, það eru kýr.» 

»Kýr?» 

»Já, kýrnar okkar ferðamannanna, sem aldrei verða 
geldar; og nú held jeg favortsem heldur er, að mjélk- 
in og islenzkan sjeu nokkumveginn svo þunnar, sem 
þeim verðor auðið, og hjerna eru HeUisárnar.» 

Stiga þeir þá af baki, og leggjast niður að drekka; 
sýpur Sigarður stórnm og stendur seint upp, en bregð-- 
ur síðan hendínni fyrir brjóstið, eios og hann ætli að æla. 

»Þá hefur belgt of mikið af vatninu, lagsmaðar!« 
sagði Indriði. 

»Annað erverra,«i sagði Sigurður, mjer fannstein- 
faver stór skepna fara ofan í mig, og býst jeg við að 
það faafi verið lax.» 

»Jœja, l&ttu þjer það vel Uka, ef svo er,t sagðilnd- 
riði háUbrosandi; »það er sjaldan að guðsbiessun kem- 
ur úr sjónum upp í munninn á mönnum fyrirhafnar- 
laust.o 

»Hlœðu ekki að óskðpunuml Veiztuhver átti fisk- 

Digitized by VjOOQIC 



95 

im). Ktogprðia kiti flskiDB, og það er bágtað gteka & 
|M^ð, hveð atiómia segir um það, þvi maður á aMrei 
að gjðra neitt, nema maður viti áður, bvernig kóngin-* 
um mmi bkaþa&^ easveimjer ef je^ gatgjðrt að því.« 

£ptk þelta atiga þeir Indriðí á bak aptur, og er 
þá farið að rökkva af ðegi; rífta þeir nú o£an melaoa, 
Gú ekM iií Sigurður aptur gleði sina, en bafði aptur og 
nptur fyrir musmi sjer: »Sjer ernúbvaðl Hefðijeg bara 
verið búinn að skrifa stjórninni til um það, bvort flsk- 
nrinii mælli fara ofan i mtg.« Þó var hann aUt af á 
undan og rjeði ferðinoi þegjaodi þangað til Indriði segir 
vlð hann: 

»Hvar ællar þú okkur að hafanátt8taðlag8maðttrr« 

i»Við riðum heim aðRauðará og verðum þarinótt; 
þvi jeg vil ekki koma »ði seint i yikina.« 

»Bver býr á RauðaráU 

•Ekki veit jeg, hvað bann beitir; jeg kalla bvem 
sem þar býr Eyrek, þó þar verði búsbóndaskipti á 
bverjtt ári.« 

vOg bvað ber tfl þess?a 

»Það, að bann allt af rekur besta, og lasta jeg 
ekki mannínn fyrir það.« 

!^eir riða beim að Rauðará; enginn var þar úti. og 
kný}a þeir á dyr og kemur þar út kona ein, og kveðja 
þeir hana og spyrja um bónda, en bún kvað bann vera 
að hestnm, 

»Skjótt er frá erindum að 8egja,« sagði Sigurður, 
að við kumpánar ætlum að biðja bjer búsaskjöls fyrir 
oss { nótt, en bsi^a fyrir hesta okkar.a 

«Fáir kunnugir biðja bjer giétingar, eða ertumað- 
ur svo ókunnugur, að þú vitir ekki að vjer eigi böfum 
margar sængur bjerna á Suðurnesjum? Og bjer á bæ 
er ekki nema ein, og sofum við i benni beimilisfólkið, 
og er ekki. ábætandi, þvi viðerumfimm og tveirkrakk- 



Digitized by VjOOQIC 



96 

ar að auki; en besta ykkar veil jeg, að búsbiSndian 
birKr, ef þið baíið bðptin, og 4 skildingar eru undir 
bestinn um daginn.« 

»Vandast tekurnúmálið,« sagði Sigurður, »ogekki 
vil jeg vera þar við n(unda mann ; en brossin verðum 
viðað skilja bjer eptir, Indriði minnl« 

»Þarna byllir undir im út án6sinu,« segir Indriðí. 

»0g ekki er það bær, bles^aður minn! það er 
by8kup88tofon«. 

»Hvað er annað en riða þangað, mig lángar bvort 
sem er að koma á byskupssetrið.^ 

»Þá mun það skilja Qeiagskap 'okkar, þv( þó ekki 
virðist langt þangað, þá er það sé annar vegiir en 
Ódáðabraun, að jeg vii s(zt fara á 5Uu íslandi ( nátt- 
myrkri, og bágt gengur beilögum anda að flytja bysk- 
upinn yfir það, þó vegabótaQelagið bafi œtlað bonum 
það; við verðura beldur að koma af okkur klárunum 
og fara svo á göngu til Reykjavikur.« 

Indriði kvaðst vilja fylgja bansforsjá; ogskiljaþeír 
eptir besta s(na og varnað á Rauðará og ganga til Vik- 
ur. Er þá orðið koldimmt og komið undir báttat(ma, er 
þeir koma i bæinn; og er þeir gengu ofan eptir stign- 
um, sem b'ggur ofan ( Víkina fram bjá stiptamtmanns- 
búsinu, bleypa þarframbjá þeim margir menn ogkon- 
ur og þeysa ofan ( bæinn, og sáu þeir Indriði, að það 
fólk mundi eiga þar beima ( bænum, er það fór með 
glensi mikiu og báværni. 

»Hvaðan ætli þetta fólk komi?« sagðí Indriði. 

»Það veit jeg ekki, þó þykir mjer Kkast tii, aðþað 
hafi riðið ] dag sjer tíl skemmtunar, og geturverið, að 
það komi ofan úr rjettum, því það er eittbvað umþetta 
leyti, sem þeir rjetta þar upp ( EoUafirðinum, ogþang- 
að er það vant að fara að gamni sínu bjerna úr Vfk- 
inni.n 



Digitized by VjjOOQIC 



97 

»0g mjer heyrist þaö allt tala dönsku, er þá ekki 
töluö íslenzka hjerna i bœnum?« 

«f^að er þó sannast um ykkur Austfirðingana, að 
þið eruð misvitrir, og hyggnari var Hornfirðingurinn 
um árið; hann gatþó sjeð, aðþað var ekki HornaQarð- 
artunglið, sem kom upp í kaupstaðnum.o 

»Satt er það,« sagði Indriði, »vitrari hefur hann 
verið; en hvert ertu nú að fara með mig, lagsmaður?« 
» Jeg œtlaði að fara með þig til hans Staupa-Jóns, 
ef hann er ekki dauður, svo við gœtum fengið okkur 
þar einhverja hressingu, en ekki hefur bann á boðstól- 
um annað en brennuvín.« 

nEkki langar mig svo mikið í það; jeg vildi helzt 
fá mjer rúm og fara að sofa; hjer mun vera nóg um 
gestaherbergi, hugsa jeg.« 

oOg heldur en ekki, og nú erum við þegar hjá 
tveimur, það er hvort sem þú vilt heldur hjerna undir 
skipsiðunni, eða við búðargafiinn þarna; þó getjeg ekki 
ábyrgzt, að það sje ekki nein óvœra í rekkjuvoðunum, 
af því hjer koma svo margir.« 

» Já, ekki Ugg jeg þar; en án gamans að tala, get- 
um við hvergi fengið að liggja inni?^ 

»Ekki er það allra, en hitt er það, að jeg á hjer 
einn kunningja, og þar skulum við reyna fyrir okkur.« 
Sigurður átti kunnugt þar í húsi nokkru, ekki langt frá 
skytningi, þar átti heima islenzkur maður, sem L. hjet, 
og var eitthvað riðinn við verzlunarstörf. Þangað fóru 
þeir Indriði og voru þar um nóttína. Ekki voru húsa- 
kynni þar stór, og voru gestir látnir sofa í sama her- 
bergi, sem þau sváfu í hjónin, og sváfu þau i rúmi, 
sem stóð nœr giuggunum, en gestir báðir í einu rúmi 
ekki' langt frá dyrum. Um morguninn vaknar Indriði 
snemma og lítur upp; sjer hann þá, að húsmóðir er 
staðin úr rekkju og situr naumlega hálfklædd, við glugg- 

5 

Digitized by VjOOQIC 



98 

ann, sem til stratís vissi, og togaði meö annarí hend- 
inni sokkinn upp á hægra fótjiQn, en með binni hend- 
inni lyptlr bún upp gluggaskýlunni, og h'tur út. Indriði 
vildi ekiij að konan yrði vör við, að hann \mi vakn- 
aður, meðan hún klæddist, og togaði hægt yfiirsængina 
upp yfír höfuðið á ejer; en í sama bili æpir húsfreyja 
upp yfír sig ámótlega, og svo hátt, að nötra&i i bverj- 
um raptij sem var i búsinu. Sigurður svaf fast og 
vaknaðj ekki, en Indriða þólti bezt ráð að bæla sig bet- 
ur i fötunum, því bana hugsaði hálfvegis^ að sú væri 
orsðkín, að konan mundi hafa orðið vör við, að hann 
leit upp. Ðóndi húsfreyju lá allsber í rúminu, og var 
ekkí farinn að hreífa S||er, en vaknaði nú við skrækinn, 
og hrökk með andfælum fram á stokk, en rankaði þó 
bráðum við sjer, og gaut augnnum á konu sína og 
mælti: oGu^ð náði þig kona! Hvað gengur að þjer?« 
Husfreyja vairpaði mæðilega ondinni og sagði: 

wSöde L! Vil du bare seel vilt þú bara siá!« 

»ðvað á jeg að sjá?« 

»Hvorledes det styrter ned, hvernig það sturtar 
niður.ö 

»Guði aimáttugum sje lof og dýrð fyrirþað!« sagöi 
bóndi og fór að bnyssa aptur að sjer rúmfotunum, seai 
hann i fáti hafði kastað ofan af sjer, þegar hann tók 
viðbragðið, en við þau orð, sem honum urðu síðast af 
munní, brá húsmóður svo, að hún æpir í annað sinn : 

»Ih!þú frelsins Guð! tal dog kristelig Menneske! 
talaðuþó kristilega maður!<> Þannig mælti bún og lypti 
um leið augunum táravotum upp i loptið, rjett eins og 
hún vænti þess, að guðs rjettlætandi reiði mundi þá og 
þegar koma í þrumum og eldingum og slysa bónda- 
kindina í rúminu. 

»Já já! má jeg ekki lofa guð fyrir regnið?« sagði 
bóndi, >»kemur það ekki frá bonum, eins og hvert ann- 



Digitized by VjOOQIC 



að veður? Er það ekki betr& en harkan og kuldinn? 
£ða ætli við bjerna i henni Vík getum sfður veríð in 
þess, en aðrar skepnur og kvikindi sem lifa og skrfða 
á jörðunni? Og eitt veit jeggott, semþví fylgir, og það 
er, að þú verður þa heima idag, bjartaðmittl oggjörir 
við baxumar mfnair.« 

Ðuxene þfnar! so þú formóðar, at jeg bar Leilig- 
hed, Ijelegheit að befatta mig með dem f dag, með þeim 
í dag?« 

»Já, það er jeg að halda, eða á jeg lengi að vera 
að nudda á þjer um þaö, sem þarf að gjOra? Og œtli 
þú haflr það erindi út núna, að þú þurflr að hlaupa út 
i óskðpin?« 

»0m jeg har Ærinde! hvort jeg hef erindi!« 

»Ætli það sje þá ekki erindið!!!« 

»Þú getur þó innsjeð, að jeg verð að móra Stfnu 
litt með den Hi5torie.« — 

Húsmóðirín iQekk ekki talað alit, sem bún œtlaði 
að segja, því bóndi greip fyrr málinu fram f. 

»Mjer, ersama hvern skrattann þú þykist verðaað 
hlaupa með og þvaðra,« segir hann og bylti sjer um 
leið viðirúminu; en í sama bili sem hann sleppti sein- 
asta orðinu, var hurðtnni að herberginu snöggiega lokið 
upp, og kemur þar inn kona nokkur; og er þær komu 
auga hvor á aðra, búsmóðir og aðkomokona, tóku b&ðar 
undir sig skeið mikið og blupu hvor á móti annari og 
æptu upp yflr sig, og svo jafnsnemma, að ekki mátti 
mátti annað heyra en að hljóðið kœmi úr einum barka. 
Bdndi blimskakaði fyrst angunum á gestinn, en stakk sfðan 
undir sig höfðinu og hnypraði sig niður í mitt rúm, en 
húsmóðir og aðkomukona, stóðu þar á gólfinu nm hrfð 
og fððmuðu hvor aðra með slfkum vinalátum og fögn- 
uði, eins og að þær hefðu ekki sjezt i mörg ár, en 
önnurhvor væri nýkomin af skipbroti. Lengi gat ekki 

Digitized by VjOOQIC 



100 

ladriöi heyrt nein orðaskil á því, sem þær sögðu, en 
loksíns heyrir hann, að hásinóðir tekur svo til orða: 

»GQd, Stine! þú kánnt ekki þenkja þjer, þú getur 
ekki þenkt þjer, hvað jeg leogdist eptir hvað mig lang- 
aði eptir að snakka með þig, tala við þig; þú mátt þó, 
þú verður þó að heyra þá historíu, þenk bara! MöUer 
er forlofaður.« 

»f^að kann þó aldrei vera mögulegt?« sagði að- 
komukona og tók umleið þvílíkt viðbragð, að hverjum, 
sem við hefði verið, mundi helzt hafa dottið í hug, að 
hún hefði verið stungin undir siðuna með hnífi. 

»Jú, það skal þó vera aldeilis víst; jeg heyröi það 
fortalt sem ganski bestemt hosLarsens i gaar, i gær.« 

»0g með hverri?* 

»0! það er fortreffiligt! meðhenni Sígríður Bjaroa- 
dattir.a 

»Nei, virkilega! nú kann jeg jekkiannað en siúisal 
Með bamapíunni hjá henni maddama Á.? Jeg kann ^ó 
aldreí foristiUa mjer, að það geti hangið rjett samanl^i 

»Jeg forsikra þig! það skai þö vera ganske afgjört, 
aldeilis afgj5rt.« 

»Men Gud! Hann má jú vera hreint tossaður! Nú 
ger jeg íyrst begripið, hvers vegna hann hefur verið að 
renna þangað í húsið upp á hvern einasta dag ; en hvað 
segir þú? Triiir þú ekki, að hann er tossaður að for- 
lova sig með soddan einni taus; hún er jú ekki annað 
en hrein og simpil barnapía?« 

»I>að er ogso nokkuð af þvi allra bezta, sem jeg 
hef heyrt, og teink bara i gaar, í gaer Ijet hann hende 
ride paa hann Gráane Grána sín op i rjettene, upp i 
rjettirnar.« 

»So máþaðþö endilega vera satt, því annars pleiir 
hann ekki að lána hann Grána sinn til nokkurs — en 



Digitized by VjjOOQIC 



101 

hvað þenkirðu að sú gamla niaddaine B. vil segja til 
þettd) trúir þú ekki að hún skal blíva hreint tossuð?« 

»Dii kant trúa Stíne, þú geturtrúað það vlll móra 
heDni, hal ha!« 

»Við megum þá endilega til hennar, til að fortelja 
henni þ& historiu.« 

»Jú, en veiztu hvað? Sýnist þú ekki, að við gjör- 
um bezt f að ganga til jómfrú Msens í forveginn, for 
hana skulum við þá endilega fá með til den gamle, 
þeirrar gömlu, því hún kann þá slaðra svo það er for- 
træffilegt, hal hal« 

»Jú, hana megum við endilega hafia með, ó! það 
er guðdómlegtlw 

Þetta var seinasta orðið, sem Indriði heyrði af við- 
rœðum þeirra húsmóður og aðkomukonunnar, því að 
svo mæltu stukku þœr báðar út úr herberginu með 
miklum ys og fataþyti. Þegar Indriði heyrði nafn Sig- 
riðar nefnt í samræðu þeírra kvennanna, hafði hann 
þokað dáh'tið yfirsænginni ofan af hofðinu á sjer^ svo að 
hann gæti heyrt betur og komizt að umtalsefninu, og 
þó máUæri þeirra ekki væri allskiljanlegt fyrir þá, sem 
óvanir eru Reykjavíkurmálinu, komst hann þó að því, 
að það mundi þá þykja mestum tiðindum sæta þar í 
Yíkinni, að einhver kaupmaðiir Möller ætlaði sjer að 
eiga einhverja stúlku, sem Sigriður hjeti Bjarnadóiiir; 
og þó Indriði hefði mátt geta því nærri, að 'fleiri gætu 
veríð raeð því nafni þar í Víkínni, cn Sigríftur frá Tungu, 
varð honum það þó helzt fyrir að gizka á, að þetta 
mundi vera hin sama og sú, er hann ætlaði að hitta, 
og brá honum ei alllítið við þessi tiðindi. Skömmu 
eptir þetta vaknar Sigurður, og vill þegár fara að fára 
á fætur. Taka þeir Indriði þá að klæðast og svo bóndi. 
AHir voru þeir kumpinar nokkuð daufír og fátalaðir, 
og bar sitt til fyrir hverjum. Indriði þóttist hafa orðið 



Digitized by VjjOOQIC 



102 

áheyrandi þeirra frjetta, er hann vildi faelzt aldrei faeyrt 
hafa; bóndi brá buxunum upp við gluggann, iður en 
hann fór ( þær og roðnaði við; en Sigurður geispaði 
og ók sjer og sagði, að síg faefði dreymt á þá leið um 
morguninn, rjett áður en hann vaknaði, að þann vetur 
mundi ekki aflast þar á Nesjunura annar fiskur, en 
skötur og himerar. Bándi ságði við gestina, að svo 
vœri ástatt í kotinu, að ekki yrði neitt greiU fyrir þeim 
fyrr en konan sín kæmi aptur heim, og vœri þeim þvi 
bezt, ef þeir œttn nokkur erindi þar í bænum, aðljúka 
þeim af, og koma þar að stundu liðinni, og skyidi þá 
verða eitthvað hlynnt að þeim. Gengu þeir Indriði þá 
út, og og var nú regninu stytt upp og komið bjart veö- 
ur ; og stakk Sigurður upp á því, að þeir skyldu ganga 
upp að Skólavörðu, svo að hann gæti sýnt Indriða lands- 
lagið þar syðra; á það fjellst Indriði og gengu þeir 
norður úr bœnum, og upp Skólastig; en er þeir voru 
komnir svo langt upp eptir stignum, að skammt var að 
vörðunni, sjá þeir ganga spölkorn á undan sjer tvo 
kvennmenn, og leiddi annar barn. 

iiVið skulumganga ögnhraðara, «8egirlndriði, »8vo 
við komumst fram hjá þessum stúikum; hún er svo lik 
á baksvipinn stúlku, sem jeg þekkti fyrir austan, þessi, 
sem gengur hjerna á vinstri hönd; jeg held jeg þekki 
hana.« 

»Ekki held jeg að Jeg geti verið að elta þær, það 
er vist einhver l^jerna úr Víkinní,« sagði Sigurður; þó 
greiddu þeir nú sporið, en af því svo skammt var eptir 
til vörðunnar, þá stóðst það á, að þœr voru gengnar 
fram hjá vörðunni, þegar þeir Indriði komu þangað. 
»Þær ganga hjer um bráðum aptur hugsa jeg, og þá 
geturðu sjeð hana, en nú skulum við Htast um fajerna 
upp á vörðunni.« Þeir gengu upp á vörðuna, en Sig- 
urður þegir um hrið, og skyggnist í allar áttir, en tek- 



Digitized by VjOOQIC 



103 

úr síðan til orða og segir: »Hingað hefði (^aDdinn átt 
að fara með Erist hjerna nm éríð, fyrst hann á annað 
borð vildi sÝna honnm ðli ríki teraldarínnar og þeirrá 
dýrð; oghíngaðmnn Jðrgensen okkarhafa orðið gengið, 
þegar skollinn hvfslaði því að honum, ftð ryðjast hjér 
til ríkis, taka sjer hirð, og setjast um Reykjavik, og 
þröngva Dönum til að gefa upp borgina; en ekki veit 
jeg hvað þú ert að gœta að þarna inn á meluHum og 
tekur svo ekki eptir því, sem jeg er að segja þjer.« 

»<ijú, Sigurðiir minnl« 

i»Það er nú Keilirmn, sem þú sjer þama, i^aHið 
að tama til suðnrs, uppmjótt, einstakt og fttrýtumynd- 
að; þú getur reitt þig á það, að á honum er liádegi, 
favaðan sem þú sjer hann; þetta er Hafnarfjðrður, en 
kaupstaðinn sjálfan sjerðu ekki; hraunin skyggja 4; og 
undir faæðinni, sem jeg bendi núna á, standa Garðar; 
og þetta er Álptanesið, sem Álptnesingurinn ér á; en 
jeg held þú heyrir ekkert 9Í því, sem jeg er að segja 
þjer; þú hefur allt af augun inn á melum.» 

»Jú, jeg tek eptir öUu, Sigurður mínn! sém þú 
9egir.« 

»Það eru Bessastaðir, sem þarna stanða á eiðinu 
millum voganna ; en Lambhús bera i kirkjuna, og þetta 
er Grásteinn, mikið merkilegur steinn á graiidanum; 
þetta er SkeijaQörður, og nú komum við hingað á Sel- 
tjaraarnesið, hvernig lízt þjer á það ?« 

Indriði þagði en Signrður faorfði framan í hann og 
sagði: 

»Jeg held jeg geti gizkað á, hvað þú hug8ar,lags- 
maður ! Þjer dettur h'kt í hug eins og mjer, þegar jeg 
kom hingað i fyrsta sinn; jeg sagði við sjálfán mig; 
margt hefur guð minn góður smfðað betur en nesið að 
tarna, en mikii eru verkin mannanna, og heldur en ekki 
er það staðarlegt að líta yflr Víkina ; en ekki get jeg 



Digitized by VjOOQIC 



104 

sagt þjer mikið til búsanna; jeg þekki fæst af þeíin, 
nema þetta er dómkirkjan, sem stendur þarna rjett við 
Qörnina, og garður jarlsins bjerna megin við lækinn, 
og sannast er um það, að margt skipast á mannsæflnni; 
þetta var »tugthús« í mínu ungdæmí, þá sat Jóbann 
striðsmaður og Jóbannes limur þar við b'tinn kost, og 
bjelt enginn, að það mundi verða aðsetur landshöfðingj- 
ans. Hjerna til hægri bandar sjer þú fyrst móbrauk- 
ana, sem þeir tönglast ogtyggjast um, sem gaddhestar 
um illt fóður;« en það eru laugarnar, sem þarna rýkur 
upp úr, haganlega er þeim fyrir komið, þar getur mað- 
ur þvegið af islenzkuna; og nú man jeg ekkí meira að 
sýna þjer hjerna megin við Qörðinn, nema Laugarnes, 
og Viðey, eyjuna þarna stóru; fjallið að tarna, það er 
Esjan, bún er enn þá eins og guð befur gjört hana; 
og þetta er hann Bárður karlinn Snæfellsás, sem blasir 
þarna við haflð, en ekkí skaltu bneixlast á því, þö bann 
farí aptan að siðunum og snúi bingað bakinu að böfð- 
ingjunum; en settu þig nú niður, lagsmaðurl bjerna á 
bekkinn, jeg á eptir að segja þjer nokkuð, sem jeg veit, 
en þú veizt ekkí, afþví þú ert ókunnugur bjernasyðra; 
settu þig niður!« 

»Æ, segðu mjer það einbvern tíma seinna,« sagði 
Indriði og horfði upp eptir melunum, og sá að stúlk- 
umar, sem þeír böfðu sjeð áður, voru snúnar aptur, og 
voru þegar komnar að vörðunni, »jeg vil að við göngum 
nú beim aptur og vitum, bvort ekki er búið að bera á 
borð fyrir okkur morgunverðlnn.« 

»Það er og satt, jeg er orðinn matlystugur aptur, 
þó jeg gleypti laxinn í gær;^ sagði Sigríður, og stóð 
upp aptur, »en þarna eru stúlkurnar þinar komnar apt- 
ur; jeg vissi það, að þær mundu fara hjer um aptur, 
en bvaða lafalúði er það, sem kominn er í fylgi með 



Digitized by VjjOOQIC 



105 

þeim. Láttu mig sjá ! Það er líkt bonum kaupmanni 
Möller, já, það er enginn annar en hannl« 

»Nú, erþctta kaupmaður Möller?« sagði Indriði og 
brá nokkuð við, svo að Sigríður tók eptir því og lítur 
framan í hann og segir: 

»>Þekkir þú kaupmann Möller? 

»Nei, en jeg hefi heyrt hans getið,« sagði Indriði, 
og leit aptur til þeirra Sigríðar, rjett í því þær gengu 
fram hjá vörðunni. Indriði þekkti þá glöggt, að annar 
kvennmaðurinn var Sigríður. 

oÞekkir þú kvennmanninn, Iagsmaður?« 

wHvernig getur þú hugsað, að jeg þekki hana?« 
sagði Indriði, )«jeg þekki engan mann hjerna syðra.n 

»>Jeg spyr þig að því, af því mjer heyrðist þúsegja 
áðan, að hún væri lík stúlku, sem þú hefðir þekkt fyrir 
austan.« 

»Já, en nú sjejeg, aðþað er ekki, sem jeg hjelt.« 

»Það var líklegra, en hitt sje jeg, að kaupmaður- 
inn þekkir hana. Guð gæfi að jeg væri danskur eins og 
hann ; sjerðu ekki, hvernig hann hoppar og skoppar 
kringum þær, eins og hann sje á hjólum; þetta kemur 
sjer nú vel við stúlkurnar að tarnalK 

»Æ, hvað varðarmigumþað,« sagði Indriði, frem- 
ur ðnnglegur í svari. 

»Það getur verið, lagsmaður! En hvað kemur til að 
mjer sýnist þú lítir eins illilega til hans, eins og þig 
sárlangaði til að berja hann?« 

wHvers vegna œtti mjer að geta dottið það í hug,« 
sagði Indriði; »hann hefur ekki gjört mjer neitt illt 
manntötrið það jeg viti.« 

Meðan þeir rœddust þetta við, höfðu þeir gengið 
ofan af vörðunní og hjeldu nú beina leið hcim eptir 
slignum. Þær stöllur og MöUer fóru spölkorn fyrir, og 
þó svo langt, að ekki máttu þeir heyra orðaskil á því, 

Digitized by VjjOOQIC 



106 

sem þau ræddust við. Sigriður bafði tekið barnið á 
handlegg sjer, því það var orðið þreytt af ganginum ; 
en kaupmaður gekk rjett við hliðina á henni og ræddi 
við hana, og það sá Indriði, að hún einu sinni leit nm 
öxl, og sýndíst honum hún festa snðggvast augnn á 
sjer, en leit aptur af honum, og þótti honum, sem tillit 
hennar vœri á þann hátt, sem þá er menn h'ta á eia- 
hvern, er þeir þykjast þekkja, en geta þó ekki komið 
fyrir sig. Ekki töluðust þeir Qelagar meira víð, og gengu 
þeir þannig niður í bæínn, að jafnan voru þær Sigríður 
góðan kipp á undan. Loks koma þær að húsi einu og 
þar fara þær inn, en kaupmaður kveður þær, og sjer 
Indriði að hann tekur um leið í hendina á Sigríði. Þeir 
Indriði gengu heim, og var lodriði mjög svo daufur og 
fátalaður það eptir var dagsins; þóttist hann nú sjilfur 
hafa sjeð þess nokkur deili, sem hann af hendingo 
heyrði um getið um morguninn. Hann vill fyrir hvern 
mun hitta Sigríði, vissi hann nú og, hvar hún átti heima, 
og ásetur sjer að ganga á fund bennar daginn eptir. 
£n sem hann er að hugsa um þetta mál, dettur hon- 
um það í hug, að svo megi fóra, að hann annaðhvort 
ekki hitti Sígríði heima, eða þó að hann flhni hana, að 
hann þá geti ekki talað einslega við hana; virðisthon- 
um það þvi ráðiegast, að hann skrifi henni til bijef, og 
hafi það með sjer til vonar og vara, að hann geti skilið 
það eptir þar i húsinu. Þetta gjörir hann, og gengur 
sfðan niður í bæinn og til búss Á. kaupmanns. Lifiu 
fyrr en Indriði kom þar, var maddama Á. farin út. Hún 
átti kunningjakonu fram á Ncsi ogvar stundum vðnað 
ganga þangað, þegar gott var veður með börn sfn, og 
þetta sinn var hún þangað farin og Sigrfður með henni, 
og leiddi hún börnin. Kaupmaður Á. var i búð, og 
var enginn heima, nema Guðrún ein. Indriði ber þar 
að dyrum, og kom Guðrún þegar til dyranna. Indriði 



Digitized by VjOOQIC 



107 

^ar svo klæddur, að hann var á bláum treyjufötiim úr 
vaðmáli; Guðrúnu grunaði faelzt, að gestur mundí vera 
einhver útröðrarmaður ; henni þótti því rjettaet, aðhafa 
vaðið fyrir neðan sig, og lauk stofunni ekki upp nema 
til hálfs, og stóð svo á þrepskildinum og hjelt annari 
hendinni um snerilinn, eins og hún vildi láta hann 
skilja, að þess konar menn væru menn vanir að láta 
afleysa erindi sín fyrir utan stofudyrnar, án þess að þeir 
vœruleiddir i stofu. Indriðiheilsar Guðrúnu hæversklega 
og tekur síðan til orða: 

»Er ekki hjema í húsinu stúika, sem Sigríður 
heitir?« 

»Ójú,« sagði Guðrún nokkuðþurrlega, »heldur tvær 
en ein, jeg veit ekki við hvora þeirra þú átt?« 

»Hún,« sagði Indriði, og þreif af ólíkindaiátum 
hendinni ofan í vestisvasa sinn, og tók þar npp brjefið, 
»hún á að vera Bjarnadóttír, trúi jeg, já Bjarnadóttir; 
viljið þjer ekki gjöra svo velfyrir mig, að segja henni, 
að hjer sje maður með brjef til hennar að austan?« 

oHún er ekki heima sem stendur, en jeg skal taka 
viö brjefinu.o 

»Mjer hefði þótt vœnt um að tala viðhana sjálfa,« 
sagði Indriði, og roðnaði við, »jeg var beðinn að skila 
litilrœði með því.« 

»Þá geturðu komið hingað á morgun; en það er 
bezt að hún fái brjefið sem flj<}tast; það getur verið að 
það sje eitthvað, sem þarf að svara.« 

»Já, það getur verið,« sagði Indriði, og segið þjer 
henni fyrir mig, að jeg verði ekki lengur hjema í Vík- 
inni en í dag og á morgun, svo hún hafi svarið til, 
þegar jeg kem f fyrramálið.« 

»Jeg skal segja henni það, en er nokkuðað frjetta 
að austsuQi?tt 

Indriði ætlaði að fara að svara Guðrúna einhverju, 



Digitized by VjOOQIC 



108 

en í þvi gengur maður snúðuglega fram hjá bonuEii, 
og kastar blíðlega kveðju á Guðrúnu, en lætur sem hann 
8jáí ekki lodriða. Guðrún tekur vel kveðju komumanns 
og biður hann inn ganga, en iæsir síðan stofunni, og 
gengur Indriði þá burt. Maður sá, sem heilsaði Guö- 
runu, var kaupmaður MöUer. Guðrún verður fyrri til 
máls og segir: 

»Hjer er ofur fámennt heima, eins og þjer sjáiö, 
herra Möllerl Það er ekki heima fólkið.a 

»Fólkið!« sagði kaupmaður« altjend nokkuð af því, 
jeg hefi þó þá ánægju að sjá yður heima.« 

»Já« sagði Guðrún, og kinkaði brosandi kolUnum 
framan í MöUer, »jeg á við fólkið, sem þjer ætluðuð að 
finna ; það er aUt fram á Nesi ; ekki eru aUar ferðir til 
5ár, herra Möllerl« 

»Nei, jeg sje það, aðþað muni bregðast stundum; 
en hvaða maður var það, sem þjer voruð að tala viö 
áðan?« 

»f^að veit jeg ekki, hvað hann heitir; það var ein- 
hver dónsi að austan, sem kom með brjefið að tarna 
tU hennar Sigríðar, og vildi fá að tala við hana; það 
er likast tU frá henni móður hennar.« 

Guðrún kaslaði brjefinu á borðið þar í stofunni, og 
leit kaupmaður utan á það, og sá að var á því karl- 
mannshönd ; síðan snýr hann því við og starir um stund 
á lakkið, en segir síðan: 

»Frá henni móður hennar! það kvennmannsnafn 
hefi jeg aldrei heyrt fyrr, heitir konan Indriði?« 

»Nei, ná get jeg ekki að rajer gjört að hlægja að 
yður ; hvernig getur yður dottið það í hug, að hún heiti 
Indriði? hal ha! ha! Þjer eruð ekki orðinn útlærður í 
íslenzkunni enn þá, herra MpUer, ha! ha!« 

»Nú, verið þjer ekki að hlægja að mjer, jómfrú 
góð I Gat það ekki vel verið, að hún hjeti Indriði ; þessi 



Digitized by VjOOQIC 



109 

islenzku kvennmanasnöfa enda bæði með »dí og dúr,<' 
og bjer stendur á lakkínu Indriði, sjáið þjer In-drí-^í.« 

»Ójúj það er sem þjer segið, en þá er annaðhvort 
um það, að það er ekki frá benni, eða bún hefur lakk- 
að það meZ signeti einbvers annars. Bíðið þjer við, 
nú dettur mjer nokkuð í bug; hver skoliinn má vita, 
nema þetta brjef sje frá einhverjum piiti, herraMöllerl 
Hún hefur stundum verið að segja mjer frá einhverjum 
strák fyrir austan, sem Indriði heltir; það gæti þó ekki 
verið frá honum,« sagði Guðrún ogskyggndist um leið 
inn undir brotið á brjefinu; »»staddur i Reykjav]k,t]i 
það get jeg lesið; þetta er víst eitthvað kátlogt, jegfer 
að verða forvitin; bver sem nii hefðí lykilinn að þessu 
brjefl.« 

»Hann hef jeg,« s?igði kaupmaður, og rjetti fram 
vísifingurinn, »þessi karl gengur að hverju brjefi, sýnið 
þjer mjer, á jeg að Ijúka því upp fyrir yður?« 

•Hvaða vitleysaU sagði Guðrún og sló meðhend- 
inni á fingurinn á Möller. Það er Ijótt, að brjóta upp 
brjef eða baldið þjer að þjer vilduð láta fara svo með 
brjefin yðar?« 

»Þjer eigið víst við, aðþað sjeljótt, ef mannitekst 
ekki að læsa því aptur, svo ekki sjáist; sýnið þjermjer 
brjefgreyiðJ« 

»Nei, þjer fáið ekki að eiga neitt við það.« 

»Nú, ekki skal jeg — en þarna skrapp það upp 
brjefskömmin af sjálfu sjer.« 

»Hvað á nú þetta, nú rifuð þjer það upp,« sagði 
Guðrún, og Ijet sem henni þætti beldur fyrir. 

»Nei, jeg segi yður satt, það skrapp upp sjálft; en 
nú er ekki annað fyrir, jómfrú góð I en að bera sig að 
læsa því aptur,a sagði kaupmaður og brosti við, »við 
getum þá svarið fyrir að hafa lesið það.« 

»Því verðurnúekki læst aptur, svoþað sjáistekki.« 



Digitized by VjOOQIC 



110 

»Það lœt jeg vera, jómfrú góð! eða hvað haldið 
þjer að hán geti vitað um það, með hvaða slgneti þv{ 
hefur veríð lœst austur á landitc 

»0g það er nú satt,« sagði Guðrún. 

i»Og hver ætli geti þá sjeð á þvf, hvort það faefnr 
verið lesið eða ekki? £n ekki er það fyrlr það, ekki 
langar mig til að sjá, nema frá hverjum það er.« 

nÞað langar mig h'ka hálfvegis til, og nú er búið 
að rifa það upp, hvort sem heldur er; látum oss nú 
sjá, hjer stendur wþínum til dauðans elskandi Indriða 
Jóns8yni,« átti jeg ekki kollgátuna; nú held jeg maður 
verði að lesa meira.a 

» Já, en lesið þjer nú hægt, svo jeg geti vel skllið, 
en ekki mjöghátt, ef einhver stendur hjer i nándinni.« 

»Það er þá fyr8t,« sagði Gnðrún og fór að lesa: 
•Staddur { Reykjavík. 
Ástkæra Sigriður mín góð! 

Ouð gefl þjer allar stundir gleðilegar! 

Jeg skrifa þjer þetta brjef í þvi skyni, að það gæti 
komizt tíl þín svo litið á bæri, ef svo óheppilega tekst 
til fyrir mjer, að jeg annaðhvort get ekki fundið þig 
heima, eða ekki fengið að tala við þig einslega um það, 
sem langar til að nefna við þig og er eina erindið mitt 
hingað suður. En brjefsefoið er það, að biðja þig að 
finna mig, ef þú getur i dag eða á morgun. Jeg á sem 
stendur heima í húeinu bjá hjá honum L. og verð þar 
allan daginn í dag og á morgun og bið þfn, þvf jeg 
vona til þess, Sigrfður mfn góðl að þú sjert ekki svo 
búin að gleyma þvf, að við einu sinnivorum málkunn- 
ug, að þú veitir mjer ekki þá gleði, að sjá þig oglofa 
mjer að tala við þig nokkur orð. Og þóþað værisatt, 
sem jeg hefi heyrtfleygt, síðan jegkom hingað, biðjeg 
þig samt að láta það ekki aptra þjer frá að flnna mig, 
þvi þú veizt, að um ekkert hefi jeg að ásaka þig, og það 



Digitized by VjOOQIC 



111 

fikalta vita fyrír vist, Sigrí5ur mín! aðaldrei getur mjer 
orðið illa við þig fyrir það, þó svo vœri, að ógæfa mín 
hefði vakið í huga mínum ástæðulausa von ; og að vlsa 
þætti mjer það Ijettbærara, að þú sjálf segðir mjer, að 
nú vœri það framkomið, sem þú einhvern tfma sagðir 
-við mig, þegar við vorum yngri, að ekki mundi fram 
koma, að þú gleymdir mjer, en sá e&, sem lengi 
hefur pínt mig, þar sem jeg veit ekki, hvort bugsun mín 
um þig hefnr nokkurn tíma verið annað en tilefníslaus 
bugarburður, og ímyndun sjálfs míns. 

Vertu alla tíma blessuð og sœl! og neitaðu ekki 
um þessa einu bæn 

þfnnm til dauðans elskandi 
Indriða Jónssyni.* 

Eptir að Guðrún var búin að lesa brjefíð, sló nokk- 
urri þögn á þau, en sfðan tekur kaupmaður til orða og 
ségir : 

»Nú hefur þetta mál tekið aðra stefnu, enjeghugs- 
aði; fáið þjer mjer þetta brjef, það er bezt geymt hjá 
mjer; þjer sjáið hvernig f öllu liggur, það vantar ekki 
mikið á, að þetta sje biðilsbrjef, og manninum erann- 
að en gaman, og hver veit, hvað úr því má verða, ef 
hann fœr að finna Sigriði, eins og hann ætlast til í 
brjeOno; en mjer er annt um hagi Sigrfðar; jeg hefi 
einhvem tima sleppt þvf við yður í trúnaði, að mjer er 
orðið hlýlegt við hana, og þvf sýnist mjer hún einhvers 
annars betra verð, en að fara f hendurnar á einhverjum 
óvðldum sveitamanni. « 

»Það er nú ekki svo ónýtt fyrír hana« sagði Guð* 
rún og leil f gaupnir sjer, »ef þjer ætlið yður þaðmcð 
hana, sem sumir hjema eru að geta til.« 

»Hvað er það?« 

»Að þjer ætlið yður að eiga hana.« 

»Það eru ekki mfn orð; en maður hugsar svo 

Digitized by VjjOOQIC 



112 

margt, og yður í einlægni að segja, þá hefl jeg hags- 
að mjer það s\ona : Sigrfður œtti að komast í góðra 
manna hendur, menntast og lagast; hún er á margan 
hátt efnileg stúlka; meðan jeg er hjer á sumrin get 
jeg ekki verið án þess að hafa einhverja stúlku til þess 
að þjóna mjer og sjá eptir innan húss fyrir mig; jeg 
veit ekki hvort hún hefði illt af því að fara til mín og 
vera fyrir framan hjá mjer eitt eða tvö missiri fyrst; 
annað mál er það, að margtgetur lagazt með tímanum 
og þegar kríngumstœðurnar breytast; en þjer ættuð að 
verða kaupmanns-kona, eða »faktors«-kona hjerna í 
Yíkinni.M 

»Jeg! að verða kaupmannskona, það veít jeg ekkí, 
hverníg það ætti tii að bera?« 

»Margt hefur eins óhklega orðið. Gjörum til að 
mynda ráð fyrir, að jeg yrði leiður á því að vera leng- 
ur { þessu blessaða landi, og setti hann Eristján, sefaa 
hjá mjer er, með 7 eða 8 hundruð dala launum fyrir 
verzlunina mína; þá gæti hann nú farið að kvongast.« 

»Já« sagði Guðrún nokkuð undirfurðuleg, »jeg skil 
«kki í, að jeg væri nær maddömudæminu fyrir það.a 

»Nú, ykkur er líka raeinh'tið hvort við annað, ef 
mig grunar rjett, og svo benti maður þá Eristjáni til 
þess, að hann gæti ekki fengið verzlunína, nema með 
því eina skilyrðí, að hann ætti þá stúlku, sem maður 
tiUæki, svo hafa menn stundum verið vanir að koma 
því í kring.w 

»Þetta er ekki nema gaman fyrir yður, kaupmaður 
góðuritt sagði Guðrún, og leit hlægjandi framanikaup- 
mann. 

»Það er full alvara« sagði kaupmaður og greip um 
leið hendina áGuðrúnu, ufutlalvaraog ásetningur minn, 
en ekki er vert . að láta bera á þvf ; en þegar jeg fer 
hjeðan alfarinn, þá gildir migemu, þóþað sjáíst, hverjir 



Digitized by VjOOQIC 



113 

hafa verið vinir mínir, ogað jeg hefi munað eptirþeim 
— en brjefið að tarna verður að fara líkan veg, sem 
önnur þess konar, er villast út af rjettri leið.« 

»En heyrið þjer, kaupmaður góður! Mannskömmin 
kemur hingað á morgun í fyrra málið, eins og hann 
sagði, og hvað á þá að segja um brjeOð?« 

»Látið þjer mig ráða, menn verða að sjá svo um, 
að hann gjðri sjer engar ferðir að finna hana ; og ver- 
ið þjer nú sælar I Þetta fer ekki lengra en millum okkar.« 

Eptir það gekk kaupmaður burt. 

Það er að segja af Indriða, áð hann þóttist hafa 
komið vel ár sinni fyrir borð, er hann hefði getað kom- 
ið brjefl sínu laglega til Sigriðar, og . vænti hann að 
Sigríður mundi koma til fundar og viðtals við ^ig dag- 
inn eptir, eins og til var mælzt í brjefinu; var honum 
fremur venju Ijett í geði, því hann smíðaði sjer ýmsar 
hugmyndir, sem allar lutu að einu, að það gæti ekki 
verið satt, sem sagt var um Sigríði og kaupmanu Möller, 
þvi Sigríður væri svo stiUt og gætin stúlka, að hún mundi 
ekki flasa að sliku vandamáli, en verið að eins skamma 
stund f Reykjavík ; aptur gæti það verið, að kaupmanni 
litist vel á hana, og vildi koma sjerf mjúkinn hjáhenni, 
og þetta mætti vera nóg til þess, að það væri fullyrt, 
sem þó ekki væri. Þannig leið dagurinn og svaf Indr- 
iði af nottina; en morguninn eptir var hann að venju 
snemma á felli, og sat við borð, sem var þar f stof- 
unni og snæddi árbita með húsbónda og Sigurði, og ræddu 
þeir um hitt og þetta ; en sem þeir höfðu matazt, kem- 
ur þar piltur nokkur f stofuna, og spyr, hvort ekki sje 
þar aðkoroumaður nokkur, sem Indriði heiti, og að aust- 
an. Indriði sagði til sfn, en pilturinn fær honum brjef, 
og gengur út sfðan. Indriði leit utan á brjefið og sá, 
að á þvf var kvennmannshönd. Hann stakk brjefinu á 
sig, og gekk skömmu síðar út. Hann efaðist ekki um 



Digitized by 



Google — 



114 

þaö, að bijefið væri frá Sigríði, og tildi því helzt lesa 
það í eiDrúmi, til þess eDginn skyldí sjá, hvemíg hon- 
um yrði við, hvort heldur það færði honum gleði- eður 
sorgarfrjettir. Hann gekk út úr bæncim og suður með 
tjörninni að austanverðu, því hann hugsaði, að þar 
mundi vera minn&tar mannaferðir á; leitaðl sjer síðan 
uppi grasbala einn, ekki langt frá tjöminni, þar sem 
dálitið barð bar af, svo hann sást ekki úr bænum, og 
tekur sfðan upp brjefið og les það, og var það svona: 
»Heiðarlegi yngismaður ! 
Mjer brá ekki h'tið við að fá brjef frá yður í gær; 
etí meira brá rajer þó við að sjá, að það var skrifað hjer 
f Reykjávík. Nú þó að jeg gjörði rjettast f, að svara 
þvf ekki, virðist mjer samt, að mjer sje nauðugur einn 
kostur, að senda yður þenna miða, til þess að taka af 
öll tvfmæli. Jeg ætla þá ekki að álasa yður fyrir það, 
að þjer haíið verið helzt til ^aðgætinn, er þjer senduð 
mjer þess tonar brjef, án þess, að þjer áður kæmuzt 
að því, hvort nú stæði svo á högum mfnum, að yður 
vœri til nokkurs að fara því á flot, sem þjer hálfvegis 
minnist á f því, og hefðuð þjer þó ínátt getaþvfnœrri, 
að margt má skipast á skemmri tfma, en þeim, sem 
liðinn er síðan við sáumst síðast. Hitt verð jeg að láta 
yður vita, að kringumstæður mínar eru þannig lagaðar, 
að það gæti ekkí orðið yður til n^innar gleði, að jeg 
talaði við yður, ef það er einaerindið við mig, semjeg 
þykist ráða af brjefiyðar; sðmuleiðis vona jeg, að þjer 
sjáið sjálfur, að þarfleysa er að skrifa mjer fleiri brjef 
um þetta efni; og á hinn bóginn gæti slíkt orðið mjer 
að baga, ef þess háttar kæmist f höndur þeim mönnum, 
sem jeg vil ekki hafi verri hugmynd um mig, en jeg 
verðskulda. Að endingu óska jeg yður allra heiila, og 
verið sannfœrður um, að það mundi vera mjer mikil 



Digitized by VjjOOQIC 



115 

ánægja bráðiega að frjetta það, aðþjerhaflð snúiðhuga 
yðar til einhverrar anparar, sem er yður verðugri en 

yðar 
Sigríður Bjarnadóttir.n 
Þeir, 8em einhvern tíma hafa reynt það, að fylgja 
kœrum ástvini til moldar, og hafa sjeð yndi augna sinna, 
og trúfastan leiðtoga allt í einu hverfa ofan í hið myrkva 
skant jarðarinnar, þaðan sem hans er aldrei aptur von 
til þessa lífs, munu geta ímyndað sjer, hvemig indrlða 
varð við, er hann las þetta brjef, sem fíutti alla von 
bans, þenna trúa leiðtoga æskumannsins, til graferinnar. 
Indriði sat þegjandi og starði á brjefið og las það opt 
npp aptur og aptur, eins og hann gæti ekki trúað sjálf- 
um sjer, að hann sæi það rjett, sem hann sá og las. 
Sölki blessuð leið frá austri til suðurs og frá suðri í 
vesturátt ; fuglarnir þutu i loptinu kríngum Indriða, þar 
ftem hann sat eins og jarðfastur steinn, og skuggarnir 
þokuðust upp eptir balanum og upp á fætur honum, 
en Indriði vissi ekki hverju fram fór, og táriú, sem €Ta 
fylgisveinar harmsins og einverunnar, og menn ekki 
skammast sín fýrír, þegar enginn sjer til, styttu honuffl svo 
standir, að hann gáði þess ekki, hvað tímanum leið. 
Loksins stóð hann upp, og ætlaði Ukast til að snúa 
aptur beim tii bæjaríns, en með því, að hugur hans var 
i einhverri leiðslu og svima, gáði hann ekki að hvað 
bann gekk, og stefnir austur með tjðrn ; þannig gekk 
bann um hrið, og verður hann þá ekki fyrr var við, en 
slegið er með hendi á herðarnar á honum, og er þar 
kominn Sigurður Qelagi hans ; bafði hann lengi um dag« 
inn leitað bans alstaðar, þar sem honum gat tii faugar 
komið, og nú gengið þenna veg, ef svo líklega sem 
ólíklega mœtti tii bera, að Indriði hefði gengið þangað. 
Indriði brökk við, þegar slegið varáherðarnar á honum, 
en Sigurður leit hálfhlægjandi framan í bann og sagði : 



Digitized by VjOOQIC 



116 

»Hvað ertu nú að hjervillast, lagsmaður?« 

»Jeg gekk hingað að gamDi miau,« sagði Indriði, 
»og nú ætlaði jeg heím aptur.M 

»Á! þá þyki mjer þú ekki fara skemmstu leiðina, 
ef þú ætlar að ganga i austur, þangað til þú kemur til 
vestursins, því hjerna er Reykjavik I En hvað er að sjá 
þig, maðurl Það er eins og þú hafir sveizt blóðinu í 
allan dag; manni getur dottið margt i hug, þégar maö- 
ur 8jer þig; skollinn hefur þó, vænti jeg, ekki skotið 
sðmu flugunni i munninn á þjer, sem honum Jörgen- 
sen heitnum, að vílja fara að stjórna landinu ? Þú hef- 
ur tekið þeim stakkaskiptum síðan i gær, að við geng- 
um upp að vörðunni^ að jeg þekki þig ekki, og svo 
þykir mjer þú orðinn þungur undir bránina,sem þaðaa 
mundi bráðum koma það veður, sem ekki Ijeti nelnn 
stein óhrærðan i þessu landi.« 

»Æ, það geturþú verið óhræddur um, aðekkiætla 
jeg að steypa konungum eða keisurum, enda tek jeg það 
ekki illa upp, þó þú gjörir að gamnl þinu, en hitt mátt 
þú vita, að margt geturaflað manni áhyggju og ógleði, 
sem maður gefur ekki um að ræða um við alla.« 

»Æ, guði sje lof fyrir, að það eru engin stjómar- 
umbrot í höfðinu á þjer, annars hefði jeg sagt, að þjer 
væri hollast að koma heim með mjer að borða mið- 
dagsmatinn; því þess háttar menn eru vanir að verða 
svo hægir og blíðir eins og lamb, undir eins og þeir fá 
eitthvað gott að kasta á svanginn, þó þeir áður væru, sem 
glepsandi vargar, og látum oss nú ganga heim til von- 
ar ogvara, þvi maturinn biðurokkar.« Þvi næstgengu 
þeir heim, og segir nú ekki annað frá Indriða, en að 
bann dvaldi i Reykjavik einn eða tvo daga, en rjeði 
ekki aptur til austurferðar ; var það og hvorttveggja, að 
farið var að liða á haust, og allra veðra þegar að von, 
enda hafði harmur sá, er hann nú átti við að þreyta, 



Digitized by VjjOOQIC 



117 

unÐiS svo á heilsufar bans, að hann treystl sjer ekki 
til að takast svo langa og ftrðuga ferð á hendur, og 
rjeði hann það af, að hann kom hestum sínum áfóður 
upp í Mosfellssveit, en fór með Sigurði suður i Garða- 
hverfí og hafðist þar við framan af vetrinum, ýmist við 
smíðar eða fiskiróðra, og nefndist Þorleifur og kvaðst 
vera norðlenzkur að kyni, og bað Sigurð ekki geta þess, 
bver hann vœri. 

Af því, sem sagt er bjer að undanförnu, mun les- 
arinn geta ráðið, að nokkur tilhæfa var í því, aðkaup- 
maður Möller legði um þær mundir meiri hug á Sig- 
ríði, en nokkra aðra stúlku þar i Víkinni; en eins og 
það er satt, að almannarómurinn styðst optast nær við 
einhverja átyllu, eins víst er það, að hann gjörir opt 
úlfalda úr mýflugunni. Þannig var það og um það, er 
menn nú töluðu sín á milli í Reykjavík, að þau Sig- 
ríður væru þegar trúlofuð, þó lítið ætti á að bera. 
Möller hafði aldrei enn þá vikið orði að þvi við Sigríði 
sjálfa, sem til ásta lyti, enda hafði hann ekki fengið 
færi á því, að tala einslega við hana. Þegar bann kom 
þar í húsið, var hann jafnan glaðlegur í viðmóti og 
ræðinn við þær stallsystur. Hann sá það, að lundar- 
fari Sigríðar var svo varið, að giens átti ekki viðhana, 
og því forðaðist hann jafnan alit þess háttar; sjaldan 
hældi hann Sigriði mikið upp í eyrun, en þegar hann 
gat hennar við aðra út í frá, talaði hann fremur 
hlýlega um hana, einkum er hann ræddi við þá, sem 
hannhugði, að mundu flytja henniþað aptur. Ekkigaf 
hann henni stórvægis gjafir, sem margir hylia að sjer 
konur nieð, en stundum vjek hann henni hinu og þessu 
$mávegi6, sem lítið var í varið; en hvernig sem á þvi 
stóð, hittist jafnan svo á, að það var það, sem Sigriði 
i þann svipinn vanhagaði mest um. 

Af þessu kom það, að Sigriði var fremur þelgott 

Digitized by VjOOQIC 



118 

við kaiipmann MöUer, og var það að líkiDduiH) því á 
ókenadum stað, þar sem menn ekki eiga frœndur eða 
viní, fá menn jafnan góðan þokka á þeim, er verða til 
þess heldur að víkja að manni góðu en illu. Nú þótt 
Sigríðí væri hlýlegt við MöUer af þessum orsðkum, sem 
mi bðfum vjer talíð, þá er hitt þó víst, að ekki hafði 
Sigríður enn hneigt ástarhug til Möllers eða nokkurs 
manns þar syðra. Sigríður var kona stððuglynd; en 
svo er varið um þær konur, er svo eru skapi farnar, 
að bjarta þeirra snýst sjaldan fljótt til ásta, ef þær ein- 
hvern tíma hafa lagt hreinan og einlægan huga tii ein- 
hvers manns, sem þær hljóta á bak að sjá. 

í*að var einhvern tíma skömmu fyrir jól, að Orni- 
ur, bróðir Sigríðar, kom sem optar inn til Reykjavíkur, 
að finna systur sína og var þar í Vikinni fram eptir 
deginum, og varð það kunnugt þar i bœnum, að piltar 
væru þar. Ormur ætlaði með skólabátnum yfir um apt- 
ur um kvöldið ; beiddi bann þá systur sina að fylgja 
sjer á veg suður á Skildinganesmeia, svo að þau gætu 
því lengur talað ogmasað saman. Þetta gjörði Sigríð- 
ur^ og hafði kaupmaður Möller einhvern snefil af, er 
þau fóru suður um bæinn, og skömmu síðar tekur hann 
batt og vettlingu, og gengur upp í gegnum bæinn eios 
og hann ætlaði á þá leið, sem liggur norður úr bæo- 
um, en er hann kemur að læknum, skotrar hanii til 
hliðar og yfir Austurvöll og þaðan að tjörninni og geng- 
ur með henni og fylgir jafnan börðunum, og er hann 
þykist vera kominn svo iangt, að ekki megi sjá til ferða 
hans úr bænum snýr bann upp á Skiidinganesmela og 
litast þar um, en sjer ekki til þeirra systkina; heidur 
hann þá áfram og alU þangað tii, er bann kemur að 
bói þeim, sem er Reykjavíkurmegin við mýrina, þaðan 
víssi hann að sjá mátti aiiar mannaferðir um melana; 
þar nemur bann staðar og sjer þá bráðum, hvar kvenn- 

Digitized by VjOOQIC 



119 

maðttr kemur suiman yflr stilhirÐar og ste&iir til Víkur. 
Moller ste&ir þá ofan af bólnum og í veginn fyrir hana. 
Sigríður sjer manninn og kepnir bann þegar^ enlæturþó 
sem hún taki ekki eptir honum, og greiðirheldur sporið í 
því skyni, að hann skuli ekki ná sjer; en Mölier var 
drjúgstígari og nær hann henni góðan kipp frá hæð- 
ioni, og heilsar henni blíðlega og ávarpar hana þessum 
orðum : 

oVitið þjer, jómfrú Sigríður! hvers jeg óskaði mjer 
rjett í sama bili, sem jeg náði yður núna?« Þetta 
skipti lá vel á Sigríðí, og tók hún glaðlega undir ræðu 
Möllers og sagði: 

•Hvernig á jeg að vita um það? En ætti jeg að 
geta einbvers um það, mundi jeg helzt geta þess, að 
þjer óskuðuð yður, að uUin yðar og fískurinn seldist 
vel í Kaupmannahöfn í vetur, því er það ekki sagt um 
ykkur kaupmennina: þar sem yðar Qársjóðir eru, þar 
eru og yðar hjörtu?« 

«Ekki veit jeg það, hvort þessi grein á fremur við 
okkur kaupmennina en aðra menn,« sagði kaupmaður 
og tók með meiri alvöru undir svarið en Sigríður hafði 
vænt, »og jeg segi fyrir mig, að ekki hef jeg fest svo 
bugann við fjársjóðuna, að jeg ekkí hugsi tíðara um 
annað ; en fyrst að þjer gátuð ekki imdir eins í kollinn, 
þá ætla jeg að segja yður það, bvers jeg óskaðimjer.« 

»Nú það er gaman að heyra það,« sagði Sigríður 
og leit framan í Möller, af því hiin furðaði sig á því, 
með hvílíkri alvörugefni hann talaði. 

»Þjer megið ekki hlægja að ósk minni, þó yður í 
fyrstu virðist hún kátleg, jeg óskaði mjer, að melarnir 
þeir arna væru orðnir Qórum sinnum lengri en þeir 
eru.« 

"Nei, ekki held jeg, að jeg geti gjört þaðfyrir yð- 
ur, að láta vera að hlægja að henni, og til þess munuð 



Digitized by VjOOQIC 



120 

þjer og hafa ætlazt, þvf hvað gæti yður gengið til þess 
að óska þessarar heimsku ; væru þeir allir saman sljett- 
ur og fagur grasvöllur, þá gæti jeg skilið í þvi, hvers 
vegna þjer vilduð að þeir væru stœrri, en eins og þeir 
eru, gilti mig að minnsta kosti einu, þó þeir væru tals- 
vert styttri.« 

»Mjer væri sama, hvort heldur þeir væru langir eða 
skammir endrarnær, ef þeir að eins væru núna í^órum 
sinnum iengri, en þeir eru; því skoðið þjer til, vœru 
þeir Qórum sinnum lengri, hefði jeg Qórum sinuum 
lengri ánægjustund.« 

»Það mun vera svo að skilja, að þjer eruð eins og 
börnin, sem hafa gaman af að vasla poUana ; yðurþykir 
gaman að vaða aurion og krapið upp í 6kla?« sagði 
Sigríður og brosti við ; en kaupmaður svaraði allt að 
einu álvorogefínn eíns sem áður. 

»Nei, ekki þyki mjer nú það, en hitt er það, aðjeg 
væri glaður og ánægður, þótt jeg ætti alla mína æfi að 
vaða eld og fara yfír ófærur, ef jeg ætti að vinna það 
til þess, að geta notiðyðar fyígdar.« Sigríður leit enn 
þá einu sinni framan í MöUer, eins og hún ætlaði að 
komast eptir, hvernig stæði á því, að bann hagaði svo 
kátlega orðum sínum fremur venju. Hún sá þá, að 
honum stökk ekki bros, en hengdi niður höfuðið, eiDS 
og honum bjyggi einhver mikil áhyggja í skapi; hugs- 
aði hún þá, að ekki tjáði að taka orðum hans með 
gamni einu, og segir: 

» Jeg hef aldrei heyrt yður tala svo undarlega, eins 
og núna, herra Möllerla 

»Jeg hef heldur aldrei getað komið mjer að, eða 
fengið tækifæri tii þess, að tala við yður einslega, þó mig 
hafí opt iangað tii þess.a Þegar Sigríður heyrði, að 
kaiipmaður sneri svona orðum sínum, tókhún aðgreiða 
sporið, alit eins og henni væri um og ó, að samtalið 

Digitized by VjOOQIC 



121 

leÐgdist mikið, og hún yrði því fegnust að komast sem 
fyrst heim í bœinn; kaupmaður varð þess fljótt var og 
lítur ofur angurværum augum til^hennar og segir: 

dÆ, jeg hjelt þjer ætluðuð, jómfrú góð 1 að lofa 
mér að verða yður samferða þenna lítla spotta, sem 
€r eptir til bæjarins, en nú eruð þjer farin að ganga 
svo hratt, áð — « 

»Það kemur til af þv(, að jeg held að þjer haflð 
hitt óskastundina áðao, og melarnir þeir arna ætli aldrei 
að þrjóta ; enhitt vitið þjer, aðmjerþykirætíð skemmti- 
legt að tala við yður.« 

»0g því er nú miður, að jeg held að sú ætli að 
verða raunin á um melana, að ósk míni ekki muni ræt- 
ast, því nú eigum við ekki langt að garðinum og líkast 
til verð jeg ekki heppnari með þá óskína, sem jeg ætl- 
aði að bera fram fyrir yðar, mín e — ; það er bagt á 
það að gizka, hvaða orð það var, sem Mötler tæpti á 
og ætlaði að segja, og eins óvíst er það og örðugt fyr- 
ir oss, er ekki þekkjum hugrenningar MöIIers, að skera 
úr því, hvað til þess kom, að hann talaði ekki orðið út 
til fuUs; hvort það var heldur, að honum í sama bili 
varð litið framan í Sigríði ogsá, að hún var blóðrauð 
út undir eyru, eða hitt, að rjett um sama mund gekk 
fram hjá þeim maður nokkur þar úr Vikinni, sem MöU- 
er þekkti; en það vitumvjer, að hann þagnaði á e-inu, 
og þagði litla stund, en þó ekki svo lengi, að hann 
gæíi Sigríði ráðrúm til að svara; byrjar hann þá aptur 
og segir: 

»Jeg mælist ekki tilmikils. Bónin sem jeg ætlaði að 
bera fram fyrir yður, ersú, að jeg ætla að biðja yðurað 
fara til mín í vor eð kemurU Sigríði hafði orðið hálf- 
vegis hverft við, þegar Möller fór að ympra á orðinu, 
sem ekki varð lengra en e, og skipti mjög litum, en 
er hún nú heyrði, að ekki varð annað úr en þetta, hef- 



Digitized by VjjOOQIC 



122 

ur húÐ ef til viU, hugsað me& jáer: Það fór betur að 
bjer fœddist mús, en ekkí öanarBtœrri skepna; roðinn 
fór aptur a5 þynnast á iinnnnuin i henni og hún 8var« 
aði kaupmanni eínarðlega: 

»Hvemig getur yður dottið f hug að biðja mig 
þess? I^er vitið, að jeg er vistuð eptirieiðis bji henni 
maddömu Á., og jeg i þar svo gott, sem jeg gæti itt 
nokkurstaðar hjer syðra; eða œtlið þjer að fisLra að búa?« 

»Ekki veit jegj hvœrt jeg i að kalla það svo, en 
jeg hef isétt mjer eptirleiðis að taka mjer kvennmann, 
til að vera hji mjer i húsinu og búa til fyrir mig mat- 
inn ; jeg er orðinn harla leiður af því, að þurfa að sækja 
^lt til annara, sem Jeg þarf með, en ekki skuluð þjer, 
jómfrú géð! þurfo að kviða þvi að þjer þyrfluð að 
ganga í alit; það er sjilfsagt að jeg tœki einhverja grið- 
konu yður til aðstoðar; og hvað kaupog atiæti snertir, 
vildi jeg sji svo um, að þjer hefðuð hvorugt betra 
nokkurstaðar annarstaðar.« 

»Þó þetta kynni að vera allt saman vel boðið, þá 
er fyrst að segja þar um, að jeg er mjðg svo fikunn- 
andi í ðUum búnaðarhætti hjer; jeg er vönust sveita- 
búnaðínum, og um fram allt er i það að Ifta, að jeg 
er vistuð, eða því reynið þjer eigi að útvega yðuraðra 
bústýru, sem bæði væri betur við yðar hæfí, og óvistuð?« 

nEkki fer jeg þessu á flot,« sagði MöUer, »nema 
svo að eins, að bæði maddama Á. og aðrir, sem hlut 
eiga að mili, sjeu þvf ekki mótfallnir ; en þvf ber jeg 
þetta mil fremur fyrir yður en aðrar, að jeg tek yður 
fram yfir allar, sem jeg þekki hjer, og getið þjer ekki 
lið mjer, að jeg heizt kýs að hafa þann kvennmaun 
mjer við hönd, sem jeg veit að er riðvöud, trú og rojer 
er þelbetra við en nokkra aðra stúlku.« Þessi sein- 
ustu orð f ræðu sinni sagði kaupmaður i þann hitt, 
sem hann vildi, að Sigrfði skyldi verða þau minnistæð; 



Digitized by VjjOOQIC 



128 

en ekki gní bwn rætt fléira ura þetta efni að þ? f skipti, 
því nú voru þau komin inn í bæ, og skildi kanpKDaönr 
þar við Sigríði, og gekk nú aptur nefsneiðiiig ofan að 
tjðrn og sama veg, sem haiiii hafSi áður farið. Sigrfð- 
ur íhngaði orð Mðliérs, og þóttí henni allundarlega 
borinfrú9 tilmeeli hans nm vistarráðin, ef ekkertbjyggi 
meira undir, og hafði þó ekki orð á nm viðtal þeirra 
við fleirí menn ; en ekki leið i löngii áður það varC 
augljóst, að MðUer hafði verið fuilaivara, og gjðrði þetta 
mál uppskátt fyrír kaupmanni Á. og konu hans, og skor- 
aði fast á þau, að gefa Sigrfði upp vistarráðin, en lagði 
jafnframt inikið að Sígrfði um að fara til sfn. Sigrfður 
leitaði ráða bjá maddðmu Þóru. Hún Ijet sjer fátt um 
flnnast, en sagði þó, að kaupmaður Mölier mundi virða 
það svo, sem þau bjón stæðu á móti, að þessi ráð tœkj- 
ust og lettu bana, ef bún neitaði að fara til bans ; leið 
nú svo fram eptir vetrlnum, að Sigríður bvorki aftók 
það með öllu eða hjet þvf, og kvaðst verða að ráðgast 
betur um það við huga sinn og bera það undír Orm 
bróður sinn ; en eptir þvf þöttist Guðrún taka, að Sig- 
rfði brígði einbvern veginn kátiegar en áður við, f hvert 
skipti sem MöIIer kom þar f húsið og beilsaði henni, 
og komst Guðrún svo að orði um það, að hún sagði, 
að Sigríður væri farin að segja eptir. 

Það var eitt kvöid nokkru eptír miðjan vetur, að 
þær Sigrfður og Guðrún sátu tvær einar f stofu. Veð- 
ur var fagurt; sólin var að setjast, og kvöldroðanum 
kastaði á gluggana og inn ura stofuna. Guðrún sat á 
stóli út við gluggann, og var að sauma og þagði; sá 
sem þá hefði sjeð hana og iekið eptir brosunum, sem 
voru að smáflðgra um munnvikin á henni, og sjeð 
bvernig spjekopparnir á kinnunum á henni ýmist voru 
að myndast eða hverfa, mundi bafa bug.sað : Annaðbvort 
er um það, stúlka mfn! að þú ert sokkin niður f ein- 

Digitized by VjOOQIC 



124 

hverja gkemintilega bugsun, éðahitt, að eiDhver fallegT' 
ur piltur er hjér í nánd, og gefur þjer auga; þú hefur 
veður af hónum, en læzt ekki sjá hann, siær því ang- 
unum níður og þykist ekki gæta að öðru en saumun- 
um; en getur þó ekki með öllu dulið það sem dulið á 
að ^vera; hugrenningar þínar læðast á vörum þjer. 

Sigríður sat allskammt frá Guðrúnu f legubekk ein- 

t«m, og haíði í fangi sjer dálitlá meyju ofur fallega. Það 

var dóttír þeirra hjónanna, sem Sigrún hjet og Sigrfð- 

ur unni mikið. Sigriður svœfði meyjuna ( kjöltu sjer, 

og kvað þetta við hana: 

Ljóshærð og litfríð 
og Ijelt undir brún, 
handsmá og hýreyg 
og heitir Sigrún. 

Vizka með vexti 
œ vaxi þjer hjál 
Veraldar vjelráð 
ei vinni þig ál 

Svíkur hún seggi 
og svæfir við glaum, 
óvörum ýtir 
í örlaga straum. . 

Veikur er viljinn, 
og veik eru börn; 
alvaldur, alvaldur 
æ sje þeim vðrnl 

Sofðu, mín Sigrúnl 
og sofðu nú rótt; 



Digitized by VjjOOQIC 



125 

guð faðir gefi 
góða þjer nótt! 

Þessar vísur raulaði Sigrfður aptur og aptur, og 
þess á milluin þessar alkeoDdu bendingar: 
Bí hí og blaka, 
álptirnar kvaka; 
jeg læt sem jeg sofi, 
en samt mun jeg vaka. 

En er Sigrún litla var sofnuð, lagði bún hana bægt 
í legubekkinn og h'tinn kodda undir hðfiiðið, og breiddí 
svuntuna sina ofan á hana, en settist sjálf út við glugg- 
ann allskammt frá Guðrúnu og horfði um hdð út. Allt 
var kýrrt á strætum bæjarins; dáh'till snjófölvi var yfir 
jörðunni; veðrið var hreint og heiðríkt og sólin var 
þegar sígin, og sló bióðrauðum geislum um allanvest- 
ursjóinn ; jökulinn hyllti upp ; fiskibátarnir voru að koma 
að, sumir að lenda, en sumir voru komnir inn fyrir 
eyjarnar ogskriðu fagurlega í logninu. Sigríður horfði 
stundarkorn þegjandi á blíðu og fegurð' náttúrunnar, og 
var auðsjeð, að henni fannst mikið um, en síðan segir 
hún við Guðrúnu: 

wAlstaðar er guð minn mönhúnum góðuT, og mikið 
er blessað veðrið áð tarna fagurt, og mikið yndislegt 
er að horfa út núna; það er eins og jeg sjái blessuð 
Qðllin mfn fyrir austan, þegarjeglít upp til Esjunnar.« 

»Já,« segir Guðrún hálfhlæjandi; » veðrið er gott, góða 
min! en það hefur verið svo opt, það sem af er vetr- 
inum, eða sjer þú nokkur nýsmiði á sjónum eða fjöll- 
unum ?« 

»Nei, en jeg sje bléssaða bátana, sem eru að koma 
hlaðnir áð lahdi; og aldrei hefi jeg sjeð jðkulinn svo 
tignarlegaii, eins og mjer virðist hann vera núna.« 

»Æ, Sigrfður mfn ! Okkur bregður nú ekki við það 



Digitized by VjOOQIC 



126 

hjerna á Suðurnesjunum, að sjá þessar slorsleifar; það 
er Ktil fegurð 1 þeim, sýnist mjer, og um Qöllin þín, 
góða mín I er það að segja, að mjer virðast þau núna 
eins og þau eru vön.« 

»Ó, þú skilur mig ekki,« sagði Sigrfður og stuDdi 
dálitið við, >»mjer þykir svo vænt um Qöllin, jeg er upp 
alin við Qöli, og þvi er það eins og það glaðni yfir 
mjer í hvert skipti, sem jeg lit hjerna upp tii Qallanna 
og mig langi til að vera komin mitt á mílli Qalianna 
minna aptur.« 

» Jeg held þú sjert allt af að bugsa um þau og 
sjóinn og bátana og grasið á jörðunni,» sagði Guðrún 
hálfhlæjandi ; »jeg lii þjer það ékki, en maður getur 
hugsað um fleira, og veiztu hvað jeg er nú að velta 
fyrir mjer í huganum?« 

»Nei, en jeg þykist vita, að það sje ekki um Qðli- 
in eða bátana.<ir 

»f^ar áttu koUgátuna, Sigríðurmínf Jegeraðhngsa 
um það, hvernig við munum skemmta okkur, ef guð 
lofar, á sunnudaginn sem kemur.« 

sÞað heid jeg verði líkt eins og núna, ef víð lif- 
um og verðum heiibrigðar.« 

»Þá skyldi rækallinn fara í mtnn stað til dansleik- 
anna, ef maður skemmti sjer ekki betur við þá, en 
þegar maður meltist heima ; nei, góða min ; þá kemur 
nú fyrst hátíðabragurinn á bjerna í Vikurgreyinu, þegar 
menn geta loksins kömið sjer saman um að hoppa úr 
sjer ólundina ; og veiztu það, á sunnudaginn sem kem- 
ur, á að verða dansleikur? Því hefur verið skotið að 
mjer, og þar að auki hefur mig dreymt fyrir þvi, að 
við komum þar báðar, en með hverjum atvikum það 
verður; er enn ó\jóst fyrir mjer; því lítil likindi era 
um mig, sem kann að dansa, en minni um þig, aum- 



Digitized by VjjOOQIC 



127 

iDgjaon, sem ekki kannt annað en þetta, sem jeg hefi 
verið að kenna þjer.a 

wVertu ekki að aumka mig fyrir það, góða minl« 
sagði Sigríðnr, »jeg get ekki sagt, að mig langi svo 
mikið til þess, og allra sízt lil þess að dansa, því það 
yrði til bneixlis; jeg hefði að eins gamanafaðhorf)3Lá.K 

»Já, þá getur íárið, þó þú dansir ekki; þetta fec 
hún systir mín og dansar húa ekki ; og á jeg ekki að 
skjóta þTi að honum kaupmaiini Möller, að þig langi 
bátfvegis til að íhra?« 

»Nei, góða miD ! það ætla jeg að biðja þig fyrir 
alla muni að láta vera», sagði Sigríður, og.skipti um 
leið litom. 

»Það er þá ijettast, að jeg gjörí það ekki, þvf ef 
honum þykir eins vœnt um þig, og hannsegir, þámun 
ekki þurfa að minna hann á það.i» 

•Vertu nú ekki að fara með þessa heímsku alla* 
jafna; hvað œtii hoDum geti þótt vœnt um mig? Það 
er eDgiD orsðk til þess.* 

»Það veit jeg, ekki ðDnor en sú, scm er vön að 
vera, þegar pilti tízt á stúiku, og ætlai^ sjer að eiga 
huia; eða ertu svo einf^^ld, eisÍLan mfn, að þú sjáir 
ekki, hvað býr uÐðir þvf, að hann er að biðja þig að 
fára til sfn f vor? Ekkert annað en að bann sjer það 
fyrir, sem Ifklegast á fram að koma, að það ðregur sam- 
an með ykkur, en viU gefa þjer færi á að kynnast sjer 
fyrst ; svona var um hana systi^r mfna og manninn henn- 
ar; það byijaði svo á millum þeirra, að hún fér fyrst 
til bans.B 

»Þó jeg fari til hans, sem ekki er víst eoD þá, 
skaltu sauDa það, að jeg verð ekki lengi hjá honum ; 
þvf ef jeg gjörí þáð, þá er það eíoasta þess végna, að 
hjónin hjema hafa heldur mœht til þess' að jeg vœrí 
þar ijett f sumar.» 



Digitized by VjjOOQIC 



128 

»0g síðan?') 

»Fer jeg bingað aptur, eða eitthvað; jeg veit það 
nú ekki.» 

»Nei, þá verður allt komið í kring og þú orðin 
maddama Möller ; mikil gæfa er það, sem sumum mönn- 
um fylgir, það er eins og lánið sæki eptir þeim, hvern- 
ig sem þeir reyna til að flýja undaoi því ; og ekki hefði 
það verið baldið, þegar þú komst bingað, að þú ættlr 
að sœkja bingað að verða kaupmanns maddama.» 

»Jeg beld við verðum það lika líkt báðar,» sagði 
Sigríður; en það var auðsjeð, að Guðrúnu likaði ekki 
þetta svar, því bún fann áð i því lá, að Sigriður van- 
treysti þvf, að bún gæti líka náð i kaupmann, og svar- 
aði beldur þurrlega: 

»Það er þá ekki fyrir það, þó þeim þyki það sum- 
um ólíklegt núna, þá getur drottinn minn á einbvern 
bátt sjeð fyrir mjer; þeir eru ekki allir farnir burtu 
hjeðan, sem nú eru bjerna í yikinni.» 

Að svo mæltu felldu þær Guðrún talið ; en svo fór, 
að spár Guðrúnar áttu sjer.ekki langan aldur, þvi dag- 
inn eptir, að þær stallsystur ræddust þetta við, kom 
MðUer þar, og bar það upp fyrir Sigriði, að bannhefði 
ásett sjer að bjóða benni að fara með sj.er, eður sem 
hann komst að orði, bíðja banaað gjörasjerþáánægju, 
að lofa sjer að bafa bana fyrir fylgistúlku á dansleikn- 
um. Sigríður svarar tilmælum bans bæv^rsklega, en 
bar það þó fyrir, að bún væri barla fákunnandi i þess 
báttar efnum og óvön að koma á sUka gleðifundi. MöUer 
sagði um það^ að binum fallegu stúlkunum fyrirgæfist 
mikið í þvi efni, þó þær bæri ekki æflnlega sem kunn- 
áttulegast fótinn i dansinum. Nú þótt að Stgríði væri 
um og ó að fara með Möller, þótti henni það rjettast, 
að neita ékki svo siðsömum tilmæium orsakalaust, og 
bar bún þetta mál undir maddömu Á., og sagði hún, 



Digitized by VjOOQIC 



129 

að raunar hefðu þau týóoin verið búin að ásctja sjer 
að láta hana fara með sjer lil dansteiksins, en þar eð 
Mðfter* hefði boðiðhenn^ gflBti ijg' farið vel á því, að 
hún tæki því boði, og skyldi hún.þó iengu að.síður 
vera þeim t\jónum mest fylgisðm. Er þetta. því næst 
afp^ðið, og l^ði núiévo.fram eptir vikun^i, að «kki er 
Guðrúnu boðið,. en enga.að'siður hafði hun mikinn starfa 
alla þá'vikú i.,þvi:að lagd' 6g ðnotraföi sin og kjóla, 
og á hvérri nóttu dreymdilhana dfaumanokkra, erlállir 
bnigu áð þvij. að þá^ mundi: komá einhver fríðut' og 
fagur yngismaður .og léiða haná í dansinn. 

Þetta ra&ttist og. á laugardaginn, og er þar^koiáínn 
Sri&tján, búðaftnaðbr kaupmanns Mðliers, en þvi hafði 
hann ekki boðið henni. fyrri, að nokkur ágreiQÍngur hafðí 
verið millum þeirra dansstjóranna, hvort Ouðrún væri 
DÓgu göfug til þess, að geta komið á það mannamót, 
sem jafntignar konur væru fyrir, sem á þessum mannr 
fundi. Á sunnudaginn kemur Guðrún að máli við Sig- 
riði og segir: 

'»Ekki veit jeg, h\B& þú hugsar, Sígrílur min ! að 
vera ekki farin að búa þig neitt undir með fötin, sem 
þú ætlar þjer að hafa i kvöld.w 

M^að er núgott viðislenzkabúninginnminn,» sagði 
Sigríður, »að hann þarf ekki langs undirbúniags við.; 
maður þarf ekki annað en taka hann upp úr kistunni 
og fara i hann^j» 

»Hugsar þú þjer að vera á islenzka búningnum i 
kvðld, góða min!« < 

»Það er hvorttveggja, aðijeg á ekki ðnnur föt.að 
vera i, enda.vil jeg ekki vera öðruvisi búin.« 

oMeð hvita strókinn þinn á höfðinuy^vænti jeg,. er 
ekki 8vo?« 

»Þú átt við faldinn minn? Jeg á ijett aö segja 
spánýjan fáld; jeg heM þú hafir eHki.sjeð hánn..^ 



Digitized by VjOOQIC 



130 

iNei, og gaö almáttugur for&i mj^r frá að sji hami 
nokkorn tíma á bðfðínu á þjer.a 

»Því þá? í»að var þó sagt fyrir austan, tö mjer 
fœri hann ekki sQm verst.« 

»Fýrir austan I því get jeg trúað, en hjema, góða 
mín! verður það til hneixlls og aðhláturs a& hafa það 
i höfðinu; gjðrðu mjer það ekki, elskan mín! tílraún-^ 
ar og armæðu að bafa óhrœsis 'islénaka hunini&inn í 
kvðld ; það er annað mil, i þd þú skjótist ineð haim i 
kirkjuna, þar er ekki tekið svo mikið eptir þvf, hverhlg 
maður er klœddur, en við dansleikinn, góðaraip ! verðor 
maður þó að minnsta kosti að vera ekki i^to afkáralega 
klœddur; aðaðrir hlæi að manni og bendi i mann, undir 
eins og maður snýr að þeím bakinu.a 

DJeg er nú ekki svo spjehrædd, Guðrún mínl En 
hitt er það; jeg sje það i eptir, að jeg átti aldrei að 
iofa þvi að fara, því mjer verður svo, hvort sem er, of 
aukið þar.s 

»Segðu nú ekki að tarna, elskanmínl Jegersann- 
færð um, að þú skemmtír þjer vel; en gættu nú*að, í 
þvi sem í sjálfu sjer er Ktið i varið, eins og þetta, 
hvernig maður er klæddur, i maður að laga sig eptir því, 
sem öðrum er geðþekkast, og jeg efast ekki um, að 
honum liaupmanni Möller líki það betur, ef þú ert i 
donskum fötum, og lízt þá betur i þig,« sagði Guðrún 
og kinnkaði kolii að Sigriði. Sigríður hljóðnaði við og 
segir: 

»Þú veizt það, að jeg gjöri mjer ekki svo mikið 
far um, að láta honum iítast i mig.« 

nSeinna koma sumir dagar og koma þó,« sagði 
Guðrún, og ittu þær stallsystur nokkuð lengri ræðu um 
þetta efni; sagði Guðrún að það væri rjettast, að þær 
bæru þetta mil undir álii Möllers og heyrðu, hvað hann 
segði; ekki vildi Sigríður það, og fór svo, að Sigriður 



Digitized by VjOOQIC 



ISl 

\j«t GuðrúQu rá9a, og útvegaði Gnðrúú iieuni daDskan 
búning hjá gtúlku nQkkurfi þar í Víkinni, -sem var véik, 
og gat því ekki farið. Um kvöldið komu þeir MöUer 
og Erisíján að sækja stúlkur afnar, og lyigdust þaa nt 
öll þafúrhúsinu og gengu til akytiunga, því þar skyldi 
danaleikuritín standa; en ákki aitlun^^vjer að fyl^áSig^ 
ríði lengra en þar til dyraima, og tðkum. þar aptur til 
sögunnar, sem stjarnan vaf gengin Qmr miðaptansstað 
en nÓDStað, og Ijósin í kertahjálminum í danssalnum 
voru sum slokknuð) aumn^r dauða.en lífi, og gusuvið 
og við hlágráum loga upp úr kertapípunum, en ennþá 
lifði á nokkrum kertiastubhum^ fteqi innrigluðu með log-* 
andi feiti kjóla og treyjur ýngísoianiia, er fram hjá 
gengu, svo að þeir gatu haft það til jarteikna daginn 
eptir, að þeir hefðu »komiði> í dansðalinn, »sjeð og 
sigrað.u Manntötríð, er fenginn bafði verið til þess, að 
SDÚa sveifínni á hljóðfærinu, sem dansinn var stíginn 
eptir, vargenginn úr salnum, Iúídd og laraður í hend- 
inni, og dansinn var b^ttur. Þegar dansinum varhætt, 
tóku menn að ganga beim. Þqir fýlgdust allir kaup- 
maður MöUer, kaupmaður A. ogKristjáD og leiddihvor 
síDa stúlku. Veðri var svq variö, að tungl var í fyU- 
ingu og himininn heiðríkur og norður\jós sem mest má 
verða; snjór var nokkur & j(rfiu og gangfæri gott, frost 
Utið, en.logn og blíða^ 

Þegar þau komu út, tekur kaupmaður Á. svo til 
orða við þá MðUer og Eristján : 

»Jeg veit ekki hvað ykkur Upt, en bitt veit jeg, 
hvað mjer þætti be^t; rnig Iðgogar \i\ að rjetta mig ðgn 
npp, áður en við föruin beim; veðrið er svo blessað 
og bUtt, að jeg held það v$ri rjettast að ganga sjer 
dáh'tinn kipp, tU að myoda bjernasuður með tjörninni; 
það er heldurekki iU4 til faUið að fýlgja skólapUtunum 
& veg, sem verið hafa gestir okkar i kvöíd og nú eru 



Digitized by VjjOOQIC 



132 

aö fara á stað; heyriðþið til, þarnabyrjaþeiraðsyngja; 
það er svo sjaldan að menn heyra hjer falleg hljóð og 
vel sungið, og látum okkur ganga í humattina eptir 
þeim.« Állir Qellust á það, sem kaupmaður sagði, og 
gengu suður með tjðrn, en skólapiltar sneru út ároiðja 
tjömina og fóru eptir isnum skemmstu leið og sungu 
siðsamlega og fagurt ýmsar vísur, er þeír kunnu, og 
var þetta eitt af þvf sem þeir fóru með : 

Ó, fögur er vor fósturjörð 

um fríða sumardaga, - 
er laufln grœnu litka börð, 

og leikiir björð í haga, 
en dalur lyptir blárri brún 

mót blíðuHi sólar loga, 
og giitrar flötur, glóir tún, 

og gyllir sunna voga. 

Og vegleg jörð vor áa er 

með ísi þakta tínda, 
um heiðrik kvðld að höfði sjer 

nær hnýtir gulina linda, 
og logagneistum stjörnur strá 

um strindi hulið svelium, 
en hoppa álfar hjarni á, 

svo heyrist dun i fellum. 

Þú, fösturjörðin frlð og kœrl 

sem feðra hlúar beinum, 
og líflð ungu frjóvi fær 

hjá fornum bautasteinum ; 
ó, blessuð vertu fagra fold 

og Qöldinn þinna barna 



Digitized by VjjOOQIC 



133 

á meöan gróa grös í mold, 
og glóir nokkur stjarna. 

Þessar vfsur sungu þeir piltar tvisvar eða þrisvar 
sinnum, og var þaö auösjeð, að þeir einkum völduþær 
fremur en aðrar vísur, er skóiapiitar voru vanir að 
syngja, af þvi að þeim þóttu þœr helzt lýsa tilíinningu 
sinui það skipti, en ekki fyrir því, að þær sjeu eins 
vel gjörðar og margt annað, er kveðið hefur verið um 
fósturjörð vora. Á meðan þeir sungu, gengu þau iVfðil« 
er öll hægt fram með tjðrninni og hiustuðu þegjandi 
á, en piltar stefndu, sem áður segir, suður eptir miðri 
tjðrn, og smámsaman miðaði þeim svo á fram og Qar-* 
lægðust, að loksins heyrðu þau ekki anna& en eyminn 
í loptinu af sðngnum, og um síðir dó hann og með 
ðllu. Snúa þau þá öll saman aptur á leið til bæjarins 
og gengu þannig, að kaupmaður Á. og kona hans fóru 
kippkorn á undan, þar á eptir gengu þau Eristján og 
og Guðrún, og Möller og Sigriður lengst á eptír, og 
góðan spöl eptir þeim Eristjáni og Guðrúnu. Á með- 
an þau fylgdust ðil og hlustuðu á sðnginn, töluðu þau 
Mðller og Sigriður lítið saman ; en er þau nú sneru 
heim til bæjarins, tekur Mðllerþannig til orða ofurlega 
blíður: 

»Það er mjer sðnn ánægja og gleði, að jeg þykist 
sjá það á yður, bezta Sigriður! að þjer haflð skemmt 
yður vel í kvöld, og ræð jeg það af útliti yðar, því þjer 
eruð eins hýr eins og rós á vordegi.« Það sem MðU- 
er sagði, voru heldur engar ýkjur. Sigriður hafði um 
kvðldið skemmt sjer við dansleikinn betur en hún nokk- 
um tíma áður haífði getað imyndað sjer; hún var óvðn 
þess konargleði og glaumi; en ðU sú gleði og glaum- 
ur, er maður er óvanur, hrifur hvern mest. MðUer 
hð^i við hvert atvik leitazt við að sýna, hversu atínt 



Digitized by VjjOOQIC 



134 

honum væri um hana, svo að Sigrfðuf gat ekki fuodið 
aanaö en vild og viaáttu i hrveiju iibfiki hans. Hún 
hafði um kvöldið ásamt öðrum konum notið dálítils af 
vÍDi, sem jafoan hefur þau áhrif, iið tiifiauingar manna 
verða þar af ðrari. Þegar hún bom út frá dansleikn- 
um, var blíða og.fegurð véðursins á þash hátt, aðekki 
gat.lýá því farið, að það. yrði fið íýLta bverja viðkvfema 
sál með undrun. Af þfilssa :kom það, að Sigríður { 
þetta skiptí var eins og i eiahverjom gleðidvala eða, ef 
vjer mðttum svo að orðl kveða^! það var eíns og sál 
hennar hefði sðkkt sjer niður i eitthvað óskíljanlegt djúp 
ununar og gleði. .Þegar Möller ávarpaði hana þessum 
orðum, sem vjer fyrir skðmmu gátum um, svaraði hún : 

»Hverjum á jeg aðþakka nema yður, herraMðUer! 
fyrir þá ánsBgjustuud, sem jeg hefi lifað í kvöld? MJer 
finnst á þessari atundu, sem jeg sje búln að gleyma 
öllu, sem mjer hefur veríð mótdrægt hingað til.« 

i»Þjer getíð því ekki nœrrí, hversu mikii gleði mjer 
er að heyra það, að jeg hefi getað einu sínni verið yður 
að geði, en lengi ætlið þjer að neita mjer um þessa 
einu b6o, sem Jeg hefi beðið yður, eða haldið þjer, að 
þjer mupuð hafa nokkra ógæfu af því að fara tii min?« 

»Ónei, Jeg voöa til að þjerviljið mjer vel, ognýer 
finnst, að jeg nú geti ékki annað en orðið við þeim til- 
mælum yðar, fyrst yður þykir nokkru um það varða. 
í því bili aðSigríöur sagði þetta, bar svo við, að íriít- 
Ján Qg Guðrún, er gengu spölkorn á undan, aveigðu 
fyrir húsgaO einn, svo að dálUið bar af miJlum þairra 
og MðUers og Sigríðar, er þau gengu fram með hús- 
hliðioni; tunglið skein í: heiði, en hefði það þ4 getað 
mœlt, mundi það þ& líkast til baftii s9gt: Einn, tveir, 
þrir og s& (.eioasti ögn Lengri en sá fymti, og ekki kalla 
Jeg það að kyssast, börn, einbvern tíma hefi jeg nú sjeð 
annað eins, Gn er þan. MðUer vjC^ru gengin fram með 



Digitized by VjjOOQIC 



135 

húshliðinni, stóðst það á, að kaupmaður Á.sax tomiQn 
að dyrunutti á básinu sínu og staldraði þar við, þa^ til 
þeir Erislján og MöUer ViOfu iLomnir. Þar skildú þair 
MöUer og Eristján við þeersstúlkur sínar. . Sigriðiir var 
orðin ðrþreytt og úrvinda. af sívefni og QelLQiidir leins 
|. sv^íh, þegar bún varjkomin í rúmið og 6vaf fast og 
ðraumlaust aJla nóttina ogfram á bjiartan dag, fórsíð- 
att á fðtur, en var mjðg svo ógUð ,um daguin ; en Guð^ 
rún. jjek alls oddi og taiaði. varla jbvo eitt orð, að það 
liti ekki eitthvað að þvi, er aðrlt bafði áidansleikaum 
og hversu vel bún hefði skemmt sjer þar, ög ekki gat 
hún ímyndað sjer neina aðra orjððk til ógleði Sígríðar 
en þ&, að hún mundi hafa fengið höfuðverk af dansi 
og missvefni, en það var þd í rauniani ekki tilefnið, heldur 
hitt, að Sígriður sá það eptir á, að hún bún hafði verið 
helzt til fíjót á sjer um það, er hún þegar bafði heitið 
Möller og um leið sýnt bonum þau atlot, er hún ekki 
mundi hafa gjört, ef bún hefði gœtt sín. Sigríður tók 
mikið mark á draumum, en siðan hún kom til Reykja^ 
vikur hð^ði hana sjaldan dreymt neitt, er hún þ^ttist 
geta tekið marká, en undarlega virtist henni nú bregða 
við eptir dansleikinn, er hún aptur fór að bafa drauma 
á hverri nóttu; þó voru það einkum tveir draumar, er 
hana dreymdi um þetta leyti, sem henni þótti mest i 
varið. Sá var annar draumur bennar, að benni þótti að 
Bjðrg systir sín koma til sín, og þótti henni hún vera 
fremur dauf og döpur i bragði og tala heldur stygglega 
við Big og segja: »Nú œila jeg að fara norður aptur, 
Sigriður min ! og fáðu mjer aptur silfurbeltið, sem jeg 
gaf þjer, þú befur hvort sem er ekki að gjöra með það; 
það á ekki við danska búninginn.(i Þessi draumur val* 
ekki lengri, en svo mikiliar ógleði aflaði hann Sigriöi, 
að hún gat ekki tára bundizt, þegar hún hoigsaði um 
það, hversu raunalega systir sin hefði litið út, og þýddi 



Digitized by VjOOQIC 



hún s¥0 þenoa draum, að henni mundi hafa míslfkað 
þa& við Big, ef hún hefði lifað, er bún befdi litið það 
að orðum Guðrúnar, að tafca upp annan búning. Sá 
var binn annar draumur^ er Sigriði dreymdí, að bún 
þóttist einu sinni vera koBiin austur og vera stödd fram 
á Fagradal^g isðmu forekkunoi, sem bún var optast- 1^ 
þegar hún var litil og sat þar hjá Qenu ; henni þótti 
veðrið vera fiigurt og hun sœi- yflr allan dalinn; iiún 
þekkti hvert ömefni, og hvert gil og hllðargeiri hlasti 
i móti henni, en sólin Bkein i heiði; þá varð'henni 
litið þar i brekkuna og þótCist hún koma auga á dá- 
lítinn toþp af blágresi, sem hún mundi eptir, að henni 
hafði opt þótt gaman að borfa á i morgnana, þegar 
sólin skein semglaðast, og þau glóðu af dögginni. En 
allt i einu þótti henni, að hún sæi draga upp skýhnoðra 
einn norðan til í dalnum og úr honum kom bylur mikiU 
og þaut yflr brekkuna, og virtist henni sem hún sœi, 
þegar vindurinn fór yfir bligresið svo það folnaði, og 
i sama bili heyrði hún sagt: »Ef jeg fer hjer um apt^ 
nr, þiskulu þessi dalablóm deyja tii fulis.« Ekki vissi 
Sigríður að riða þenna draum, en svo mikils angurs 
hafði hann aflað henni i svefninum, að ekki gat hún 
gleymt honum eða litið vera að hugsa um faann, og 
hvert skipti, sem hún íbugaði hann, rifjaðist upp íyrir 
henni endurminníng umliðins tíma og æskuiranna, og 
fannst henni þi sem aidrei hefði hugur sian verið eins 
fastur við það, er bún unni mest og bafði yndi af i 
meðan hún var yngri, og óskaði sjer að vera komin 
aptur austur; einnig virtist benni svo, sem bún sæi 
fram i það, að ekki mundi bún iifa inægjusömu lífi, 
þó svo færi, að saman drægi með þeim Möller, Út úr 
þessu var hún mjög svo hugsjúk; en aptur i hinn 
bóginn, þegar Möller talaði við hana og s;^ndi lienQi 
hýrlegt viðmót, gat hún ekki fengið af sjer að segja 



Digitized by VjjOOQIC 



137 

honum það, sem heDDi i brjósti bjó, að hún iðraðist 
eptir, að bÚD hefði gefið hoDum DOkkurD ádrátt; það 
var eiDS fyrir beoDi og mörgum, er komuir eru á vilU- 
götuna, að þeir ganga haDa, þó þeir vilji það ekki, og 
við hvert fótmál sjái, að húD fœrir þá Dær og Dær ó-> 
færuDDi ; en nú hættum vjer hjer að segja frá Sigriði 
um stund. 

Þess er getið hjer að framan, að iDdriði hafðist 
við framaD af vetriDum suður i Garðahverfi, og DefDd- 
ist Þorleifur. Eaupmaður L. átti þá verzluD i Hafaar- 
flrði; hann var danskur maður, og þótti afbragð flestra 
útlendra manna, er bjerlendir voru um þær mundir, 
fyrir sakir hreinskiinis og velvildar við landsmenn. Hann 
var maðnrroskinn og átti heimili í Eaupmannah^^fn, en 
kom hingað á hverju sumri til að sjá eptir, hvernig 
verzlunin færi fram. Þetta sama haust var hann sjúk- 
ur, er skip sigldu og treystist ekki að fara tvivegis, en 
batnaði aptur skömmu eptir að skip voru. farin. Ein- 
hvérntima umveturinn bar svo við, að hann snéri skegg 
af lykli þeim, er gekk að svefnherbergi hans; en með 
þvi fátt var um góða smiði i Firðinum, gat einhver þess,: 
að þar i Garðahverfinu væri maður norðlenzkur, sem 
væri bezti smiður. Ljet þá kaúpmaður sækja Þorleif, 
og stakk hann upp skrána og gjörði siðan nýjan lykil 
að. Eaupmaður leit á lykilinn, og þóttist ekki hjer á 
landi bafa sjeð fagurlegar gengið frá nokkurri smið. 
Þetta varð upphaf kunningskapar þeirra kaupmanns og 
Þorleifs, og fann kaupmaður skjótt, að hann var eigi að: 
eins mesti þjóðfaagi, heldur og að hann var vel að sjer 
um marga hluti, og maður hinn vitrasti. Bað nú káup- 
maður hann að ráðast til sin og* vera hjá sjer við smið- 
ar það eptir var vetrarins, og var þorleifur þess fús.. 
Ekki ÍeiÖ á löngu áður kaupmaður lagöi vináttu við 
Þorleif og Ijet hann matast með sjer sjálfum og hntU 



Digitized by VjOOQIC 



138 

skemmtun af viðræðum hans. Það þóttist kaupmaðnr 
finna, að Þorleifur bjyggi yflr nokkrum þungum harmí, 
er hann fœri leynt með, þött hann v«rí glaður og við* 
felldinn við þá, sem yrtu á hann. Þorleifur var um 
veturínn nokkra hríð að gjöra við skipsbit fyrír kaup* 
mann, og stóð báturínn inní i timburfaúsi einu, og fór 
hann jafnan fyrri til smíða, en nokkur annar maður 
vœrí kominn á fœtur þar í kaupstaðnum. Kaupmaður 
kom opt til Þorleifs á daginn og ræddi víð bann, en 
eptir einu tók hann, er honum vtrtistmjög svo kátlegt, 
að svo snemma sem Þorleifur för tii smíðanna, vorn 
þö morgunverk hans harla lítil i samanburfti við það, 
sem hann afkastaði á jafnlðngum tima á daginn. Fór 
hann þ& betur að taka eptir þessu og gætti að smið- 
inni á kvöldin og leit síðan á & morgnana, er hann 
kom á fœtur; sá hann þá stundum að litlu sem engu 
var við bffitt, þó Þorleifur befði farið fyrir allar aldir til 
smiðahúss. Hann ásetti sjer að verða þess visari, hverju 
það sœtti, og einn morgun lœtur hann i kyrrþey vekja 
sig, áður en Þoríeifur er upp staðinn, og gfngur til 
smiðahúss. Húsið var þiljað sundnr f núðju; i öðr- 
uin endanum, var Þorleifur að bátssmiðlnní, en hinn 
endinn var hafður fyrír varningsbúr, og þangað fór 
kaupmaður og settist við rífu eina, sem á var þilinu. 
Þorleifur kom skjótt með Ijðs, eins og bannvar vanur; 
en ekki tekur hann til smfðanna, en sezt þar á tije 
eitt, styður hönd undir kinn og starir fram fyrir sig 
nm hríð, en siðan tekur hann úr vasa sínum «bijef 
nokkurt og les, og viröist kaupmanni sem ]h>rleifur œ 
byrji að lesa það, er hann hefur endað það, og sýnist 
honum hann viö og víð þerra tár nokkur af augum 
sjer; fer svo langa hríð unz kaupmaður heyrír manna- 
mál fyrír utan húsið, þá stekkur Þorleifur upp og gríp- 
nr til smíðanna. Eptir þetta þóttist kaupmaður hins 



Digitized by VjOOQIC 



139 

sanna vis um lundarfar Þorleifs; gengur burt og fsst 
eigi um vi6 fleiri menn ; en einbverja sioni, er þelr Þor- 
leifur voru tveir saman í stofu, tekur kaupmaöur svo 
til orða og segir: 

»Það er þó satt, sem mœlt er um yður fslendinga, 
að þjer eruð meno dulir og ekki allir þar sem þjer 
eruð sjeðir, og segi jeg þetta ekki til ámœlis.« 

»Svo þykir mjer« sagði Þorleifur, nsem þetta sje 
melra saDnmœli um bina fomu íslendinga en samtfða 
menn vora; mjer virðist ná flestir menn vera svo, að þeir 
beri utan á sjer það sem þeir eru; en hinir gðmlu ís«- 
lendingar báru kjarnann innan í sjer, og því varð tíðum 
að bijóta hnotina tíl kjarnaÐs; núþykir mjer ijettást að 
lita hana ven óbrotua, eður þvf mœlið þjer þetta, kaup- 
maður góður?« 

»A!Qer datt það svona f hog, af þvf jeg þóttist ný^ 
lega hafa komizt að raun um, að dómar manna nm 
suma menn ern mjðg svo i^ærri rjettu.« 

»Ekki veit jeg það« sagði Þorleifur, »hvwt þeir 
eru svo opt skakkir; þeir styðjast við það, sem jeg 
sagði áðan, að flestir bera kostina utan á sjer, og a& 
annað er eigi inni fyrir en að utan má sji; er það þi 
ekki Ijétt að dæma þi eptir þvf sem sjest? Af ivðxtun^ 
um skuiuð þjer þekkja þi.a 

»Ekki er jeg svo fróðor f ritningnnní, að jeg viti 
meö vissu, hvort þessi grein er venjulega rjett skilin; 
liitt veit Jeg að til er og ðnnur grein, sem svoer: »Guð 
er si, sem bjfirtunog nýrunrannsakar;» ogekkitekjeg 
það aptur, sem jeg sagði um það, að opt væru dómar 
manna Qœrri sönuu, og mi vera að það s|e optast að- 
algallinn i þeim, að þeir eru skorðaðir við hið ytra; 
jeg þekki tilað mynda einn mann^ sem eptir hinu ytra 
að dœma er glaður oginægður, og það hygg jeg fleslft 
mœla, að ekki sje IfQð honum þuogbært, og þó er jeg 



Digitized by VjOOQIC 



140 

sannfærður nm, að þe8si hínn sami maður hefnr ein- 
hyem þann harm í bijóti áð bera, sem ekki liggur svo 
Ijett á honnm, sem mðnnum virðist.« 

Þorleífur þagnaði dáhtið við, en svaraði siðan glað- 
lcga: 

»Það verður þá að koma af þvf, að í honum er 
einhver kjarni, sem þeir sjá ekki, er að eins glápa á 
hið ytra.« 

»En þá kemur aptar að þvi, sem jeg sagði áðan, 
að ekki eru allir þar sem þeir eru sjeðir, en nú hefi 
jeg talað svo bert við yður, að ekki getnr hjá þvi far- 
ið, að ýður griini við hvern Jeg á; jeg veit að þjer búið 
yBr einhverjum duldum harmi, og mstti jeg telja mig 
meðal vina yðar, mundi jeg biðja yðuir að segja mjer, 
hvert tilefni er til harma yðar, ogþess mundi jeghelzt 
til geta, að það væri annaðhvort sorg eptir góðan vin 
eða sprottið af ástum. « Þorieifur þagði þá aptur nokkra 
hríð og leit í gaupnir sjer, en tekur síðan svotiimiis: 
; »Állt er vini sfnum vel segjandi, og að visa þyk- 
ist jeg hafa þess raun, ' að þjei^ sjeiið obinn. vinur og 
énginn flysjungi, og fyrir því œtla jeg að segja yður 
það, ereg hefi flesta aðra um dulda, og^erþar þá fyrst 
til máls að taka, aðnafn mitt erlndriði^^enÞorleif hefl' 
jeg kallað roig hjer syðra fyrir því, að jeg faefi viljað 
dyljast — ; faðir minh heitir Jóh og býr á Indriðahóli fyrir 
austan, og er ætt mfn öll þar eystra. SÖnn ér gáta 
yðar um það, að ógieði sú, er mjer er nú orðin næsta 
hjartgröin, er af ástnm sprottin, en stúlka sú, - er jeg 
harma, var dóttir nágranna fðður mfns og beitir Síg- 
rfður, og leika engin tvfmæliáum það, að Mn er flest-i 
um konum fremri að fegurð og vituriéika. Sá varð 
fýrstur kunningskapur okkar, að við áttum bæði að gæta' 
Qiráeyðidal nokkrum, og éins og orðtækið segir': Mað- 
or er manns gaman«, hoíðum við yndi. bvovt af öðru. 



Digitized by VjOOQIC 



141 

en þá voram viö börn að aldrí. : Forlögin skildu ókkur 
um stund og gáumdt við ekki fyrr aptur, én við vor- 
um orðin fullvaxin, þá var sá ylur, er jeg. bar í brjósti 
mínu til Sigrfðar snúinn í hreinaást, og hið sáma þótt- 
ist jeg sjá að henni mundi innan brjósis, ef augum 
kvenna er aö trúa. Að svo búnu beíddi móðir mín 
Sigrfðar mjer til handa, en móðir hennar synjaði áð 
þau ráð mættutakast; leikur mjer þó grunur á, að ekki 
hafi hún sjálf verið að spurð. Litlu síðar fastnaði móðir 
hennar hana manni þar í sveitinni, en Sigríður sleit því 
heitiáðurbrúðkaupfœri frara, en umþær mundir varjeg 
í Norðurlandi, en Sigríður rjeðist hingað til Reykjavíkur, 
og er nú, að sögn manna, heitin manni þar í Yíkinni. 
Þannig ervon mín með öllu horfin, var hún ogáveik- 
um grundvelli gjðr, þar sem var staðfesti einnar konu; 
hefur það og iengi mælt verið, að henni sje varlega 
trúandi; virðist mjer sá maður, er henni treystir, fari 
eins sönnu ijærri og sá, sem er alinn upp í fjalldðlum, 
og í fyrsta sinni kæmi að sjávarstrðndu í fðgru veðri, 
logni og ládeyðu og horfði út á hinn víða sæ og segði 
í huga sínum: Þessi sjór er sljettnr, sem fagur völlur 
og bærist ekki, aldrei getur hann skipi grandað«. Nii 
þótt að þessi hugarburður œsku minnar og von sje að 
ðllu horflnn, er hann þó nægur til þess að valda mjer 
ógleði, því ástinni er ððruvisi varið, en þeim hlutum, 
sem eyðast í eldi og verða að reyk, að þeir fíjúga í 
ósjáanlegum ðgnum út i hið víða lopt og hverfa með 
reyknum, en ástin, sem brennur út, getur áldrei horflð 
að ðlltt eða þirlast burt út i ósýni tíðarinnar, því að 
reykur hennar verður eptir i minningu þess, sem einu 
sinni var.« 

Kaupmaður hlýddi með athygli sögu Indriða, en er 
hann þagnaði, tekur hann svo til orða: 

»Ná hafið þjer gjört vel, er þjer hafið sagt mjer 



Digitized by VjjOOQIC 



142 

af hið Moma nin hagi yðar og a^ mjer i þTÍ mikið 
viDÍttmiiaiky og kaim jeg yður þ6kk fyrir þaö, má og 
Tera að nú berið þjer \jeltara hanna yðar eptir en áö- 
nr, er Iqer hafið við noklnim mn rœtt, þvi dolinn harm 
hygg jeg hYeijmn þyngetan. Ekki mmi jeg þykjast þurfá 
að spyija yðor om það, hver eú Sigríðor sje, er þjer 
hafið mn getið, því enga hygg jeg vera aðra, en þá, 
sem fór til kaopmaÐns Á. i vor eð var; en hitt er 
mjer forvitni á að vita, hverjam hún er heitin þar í 
Víkinni.« 

nHann heitir MöUer,« sagði bidriði, »og er kanp- 
maður i Reykjavik.« 

nEaupmaður Mðllerl« sagði L. og brosti við. 

» Jíá, það er vfst, að hann heitír MöUer, og jeg hefi 
ekki að eins istæðu, heldur vissu fyrir, að það er satt 
sem jeg segi, að hún œtlar aö eiga hann. 

»Þá ern þar fleiri kanpmenn, en jeg þekki, með 
þvi nafni ; eða getiö þjer sagt mjer, hvar hann á beima?« 

>»Það er svo eitt hús f Reykjavik, aö jeg þekki 
glöggt og kann að lýsa ; það eru þijú hús á miilum þess 
og hússins, sem bann kaupmaður B. er i, og i þeim 
endanum, sem snýr að læknum, er sðlubúðin og er 
gengið i bana frá búsendanum; aðrar dyr ganga frá 
strœtinu iun í mitt búsið, og listarnir á gluggunum, 
sem snúa til strœtisins, eru grœnir.i» 

»Þá er það sami maðunnn, sem við eigum biðir 
við; en þá þyki mjer likast til, Þorleifur minnt œ, 
mjer er orðið svo tamt að kalla yður Þorleif, Indriði 
minn ! œtlaði jeg að segja, að þetta fari eittbvað milli 
mála, eða bver er sú vissa, sem þjer þykist baíá um 
þetta?» Indríði sagði bonum þá frá bið sanna; fyrst, 
hvers bann befði orðið ábeyrandi, er bann var nóttina 
bjá L. i Reykjavík, þá að bann si MðUer i gangi með 
benni upp bji Skólavörðunni, og að bonum sýndist 



Digitized by VjOOQIC 



148 

baim þá láta evo að benni, seio þau væru gagnkunnug; 
og loksins tók hann upp brjeftð Sjgríðar og isýndi kaup- 
manni og las bann þaii, en sagði síðan : 

»Að vísu er það 8att, að svo Utur út, sem Sigrið- 
»r £ije riðin við einfavem maÐn þar í Víkinni, en ekki 
er MóUer nefndur, og get jeg ekki sjeð af því, að sá 
maður, &em hún œtlar að eiga, sje MðUer, fremur en 
einhver annari enda getur það ekki verið.» Indríði 
sagði þá enn til stuðoings œtlun sinni um þetta mál, 
að hann um veturinn hefði á laun látið kunningja sinn, 
er hann œtti þ&r syðra og Sigurður hjeti, halda spurn- 
um um hagi Sigríðar, og hefði hann þá fyrír skömmu 
flutt honum þær frjettir, að það væri af ráÁið, að Sig- 
ríður færi til MöUers um vorið, og væri það talað, að 
það væri í þvi skyni, að hann ætlaði að eiga hana. 

»Allar ástæður yðar,» sagði kaupmaðu;'^ »i þessu 
máli, sannfæra mig ekki að heldur, þvi jeg veit, að það 
væri óhæfa að hugsa það ; MöUer er maður kvongaður, 
þó fáir viti það hjer á landi, og þegar jeg vissi seinast 
til í sumar, var konan hans á Ufi. Hún var áður 
ekkja og átti MöUer hana sjer tU fjir, þvf hún var 
flugrík en hann snauður. Jíeg þekkti fyrri manninn henn- 
ar beturen jeg þekkiyður.» Indriða brá svovið þess- 
ar frjettir, að hann setti dreyrrauðan og þagði um stund, 
en sagði siðan: 

»Nú sje jeg, hvernig í öUu Uggur. Sigríður er ein- 
læg og hreinskilin, og hjarta hennar er svo laust við 
hrekki, að hún getur ekki ímyndað sjer þá hjá öðrum, 
og því er hœgt að ieggja snörur fyrir hana; en ekki 
læt jeg þá skðmm eptir mig Uggja, að vara hana ekki 
við svikunum, þar sem jeg er þess hins sanna vís orð- 
inn. Að svo mæUu stóð Indriði upp og gekk skjótlega 
fram eptir gólfinu og tók að hneppa að sjer tre^unni, 
eins og hann ætiaði þegar að snarast út; kaupmaður 



Digitized by VjjOOQIC 



144 

L. stóð þá upp og gekk f veginn lyrir hafln og mœlti 
með mikiili stiiiinga: 

»Flas er ekki til fagnaðar, Indriði minn ! Eða hvað 
ætlið 'ÞJer fyrir yður? Ekki er til neins að hlaupa svona 
út í vitleysuna; ekkert vandamál fer vel ár hendi, ef 
ekki eru viturleg ráð við höfð, enda virðist mjer ekki 
nauðsyn til bera, að hrapa svo að þessu, að þjer megið 
ekkibíða til morguns; þá á jegferð inn í Reykjavík, og 
þœtti mjer ráð, að þjer færuð raeð mjer og sæjuð svo 
hvernig skipaðist, og sje það annað en munnmæli um 
Sigríði og Möller, og einhver brögð eru i tafli af bans 
hálfu, mun það eigi örðugt að kippa því í liðinnaptur.» 
Við þessar uraræður sefaðist Indriðí, og er það því næst 
af ráðið, að Indriði skuli fara með kaupmanni daginn 
eptir til Reykjavíkur. Þenna dag átti kaupmaður að 
sækja boð nokkurt hjá kaupmanni einum þar i Víkinnl, 
er B. hjet; það var afmælisdagur hans. Segir nú ekki 
af ferðum þeirra kaupmanns og Indriða, fyrr en þeir 
komu til Reykjavíkur; það var nær miðjum degi; stje 
kaupmaður af hesti sínum í koti einu fyrir austan bæ- 
inn, og Ijet geyma hann þar, en biður Indriða að haf- 
ast þar við öðru hverju, þar til að hann gjöri honum 
nokkra vfsbendingu. Til kaupmanns B. kom L. kaup- 
maður um það leyti, sem menn átu dagverð, og var þar 
fyrir raargt manna þar úr Yíkinni og svo úr Hafnarfirði ; 
ekki var kaupmaður Möller þar meðal annara gesta, og 
hafði hann skorazt undan að koma, ogbeðið kaupmann 
B. eigi virða það svo, sem honum væri það til óvirð- 
ingar gjört. Þar var veizla góð um daginn og voru 
þau þar bæði hjón, kaupraaður Á. og kona hans. Húsa- 
kynni voru fremur lítil hjá B., og þótti honum því betra 
að bjóða gestum sínum til skytnings, þegar staðið var 
undan borðura, og drykkjan skyldi byrja um kveldið, en 
þær urðu þar eptir konurnar hjá ftiaddömu B. — Þetta 



Digitized by VjjOOQIC 



m 

sama kvöld sátu þsEir stallsystuF, Sigríður og Guörún, 
beimá, óg Höur ftam undir rökkrið og ber ekkert öðru 
nýrra til tfðindaj .annað en það, að á Guðrúuu sóttu 
venju fremur gelspaí' bff leiðindi, og tekur þá Slgríður 
svo til o'rða: ''■' 

»)Það véíi sagt, Guðriin mfnl ef þú vœrir riúna á 
einbverjúm b©'''upp í sveftjað það ínundi koma hjér 
einbver ókúntiugur og sækti áð þjer.« 

'•leg vildi. satí vaerí, Sigríður mín!« sagði Guð- 
rátt) »að bjer kæmi- einhver að rabba vtð okkúr til 
Álímmtvfta^ i kvdMí leiðindUBtim. Allt eins á húri nú 
sysiir mfn bkemmtikegtj að vera boðin þar hjá honum 
kauþmaml B., -éids dg vlð að riieltast bjerna heima, og 
því^egijég það, ekki veit jég hvað maður geturóskað 
8jer;betra, en a&^verá káu^^annskona og vera alstaðar 
bbðin^'og velkom'in f bverju samkvœmi og lifaviðglaum 
og gleði, og þnrfa ekki að taka hendinni til neins, nema 
þess, sem manni má bezt líka; og ekki trúi jeg öðru, 
en að jeg mundi minnast einhvern tfma á mína fyrri 
æfi, ef það ætti fyrir mjer að liggja, að komast í ein- 
faveija skárri stöðu, en þá, sem jeg er núna f,» sagðí 
Gúðrún og teygði sig upp f sœtinu, eins og bún fyndi 
það á sjer, að maddömublóðið væri þegar farið að renna 
f æðunum á sjer. 

»Ójá, Guðrún mfnl» sagði Sigrfður, »maður veit 
opt, hverju maður sleppir, en íekki, bvað maður hrepp- 
ir, — en þei! þei! þarna trúi jeg sje barið; bannlæt- 
ur ekki lengi bfða sfn, sá semað þjersækir.n Það var 
kaupmaður Möller, sem þar var kominn, og beilsar hann 
þeim bb'ðlega, en Guðrún verður fýrri til máls og segir : 

»Nú, hvernig stendur á, að þjer sneiðið yður hjá 
að taka þátt i gleðinhi og glaumnum f kvöld?» 

»0g jeg veit það ékki,» sagði Möller, »mjerfannst 
að jeg hefði engá Iðngun til þess f kvöld, jeg'bjelt að 

7 

Digitized by VjOOQIC 



m 

x^jev minúí leí&a&t þafý 09 því var Jeg faeifDa^ . ea ná 
b^tor þfti komið írdm á' iBjer, sem jeg. eðlladi ai^ var-^ 
a«t, mjer tók að leiðast og því kom jeg tiipgað<» 

»0g lyer wru 6umír>» sogði GttðróÐ, og lett bros- 
andi til Sigríðar, »að óska þess, að þjer v^mð koniBir, 
ave að 9^ j^ipan fer Qúeptir Ó8kum.!» iSigrtður þagði 
<j^ roðnaði v)ð| því búpvisaj;,' bvað Ouðrúti Mtivið; eo 
kaupmaður sneri máUii(i:..iíl tSl^íðar Qg. Siegir: 
. »^ eipkura var .þ«Q ^4 yður/ buatýru-efoiA mitt, 
Biem j9g þiivfti b9 tala.við í kvdJd; jeg þadrfad ráðgast 
tim ,bitt 0g;þetta' yið.ry[&«ir,= áðnreÐiViA iflytjim samao; 
það ei: nú' til að myada ^tt; húsakyontjfiiim þarf a5.iiiia- 
brey'ta; ipig vaníar baði íbúrið. og eWhúsið fyriryftiAr; 
smiðirÐiF koma til niin á morgua, og þvl þœ^tti injer 
beti að beyra^ bvað þjer leiggíð til um þai^y hvemig við 
eigum að baga þvi ðUa.ðamian; ætli þjer vilduð «kki 
gjðrsi svo \ei^ og bnegða yðut yflrumsQdggvastnúoa?* 

•Jeg befi iítið vit á þW, kaupmaður góðuri» si^ði 
Sigríður, »og í kvðld er það orðíð of Beint,* 

»Það er nú satt, jómfru góð ! en skoöið þjer tO, 
jeg vildi heyra, hvað yður litist, áður en farið er að 
hreifa við nokkro, og nú flanaðí jeg til að segja þ'eim 
að koma iindir eins á morgao, og því vœrl það, ef þjer 
hefðuð tíma og tækifæri í kvöld.» 

•En þjer viljið nú liklegast ekki hafo mig með, 
herra Móller! að leggja^ráðinmeð ykkQr,» sagði Guð* 
rún og kinkaði kolii framan í kaupmann. 

»Jú, það er því betra sem fleiri eru, og jeg hefl 
tíka mikla trú á, að þjer munduð gefa einhver góð rið; 
pg látum okkur þá haldaaf stað, eðftmá j.eg ekkivœnta 
þess, að þjcr veitið mjer þA ániegíu?« . 

»Það s:^niet m^evy^ sagði Goðráh og hvislaði um 
leið eJi Sigríði: »Æ,;favað ktú þ^ssi l^pruðkapur leng- 
nr ajð þýða, að Mta haún, vera alla jafna að ganga á 



Digitized by VjOOQIC 



147 

eptir sjer um svo líUð.« Er þaö Ðúskjótt af að segja, 
að þær BtBllsystur gengu af stað með Möller. 

Hús það, sem Möller átti heima í, var ekki mjðg 
slórt, en' Allsnoturt, að því sem gjöra var i Reykjavík. 
Þvi w Bklpt í tvo faluti; i dðfum.endanum var sðlu- 
báOk), þíBu) var allur nyrðrí helmiogur hússina. Á nyrðri 
básbliðinni voru' dyr og anddyrl inn af, næstum því svo 
langtf isem Miaið viar J)reitt lil'. ^Til hœgri bandar úr 
wádyriou var gengið iU.gestastofu Möllers; stofan var 
^kki hreíðari, ea svaraði liálfri breidd bússins, en svo 
lÖDg', sem vestari ; húsendimi var til. Aðrar dyr lágu 
úr anddyrteu, samsjí^ís við stpfudyrnar; þessar dyr voru 
að skrifstofu Möllers. Innar af skrifetofunni var aptur 
befbergi það| sem Mðlter svaf f, og mátti úr því bæði 
ganga i skrifstofuna og fram i gestastofuna, og sneru 
gluggarnir á því o^ skrifstofunm út að dáiitlum kál- 
garði| er lá baka til við búsið, og skildur frá strœtinu 
austanverðu með rimagarði. Yfír þessum enda hússins 
var og iopt og nokkur berbergi í, en ekki voru þau 
notuð tii annars, en að Kristján, búðarmaður Möliers, 
svaf f einu þeirra, og piltur einn, sem Möiler hafði sjer 
við hönd til &mávika; og ekki voru þar fleiri f húsinu, 
en þeir þrfr, því MöÚer Qekk að mat og alia þjónustu. 
Möller leiddí þær stallsystur inn í stofuna og stóð þar 
Ijós á borði. 

^jerna sjáið þjer nú hýbýlin, jómfrú gðð I Jeg viidi 
óska þess, að yður litist vei á yður; sjáið þjer, þetta 
er gestastofan ; bjerna innar af er berbergi, sem jeg 
beii haft tii að svofa i, en nú hefl jeghugsað mjerþað 
svona: Eyerna á hliðinni, sem snýr út til kálgarðsins, 
læt jeg gjöra dyr og setja þar fram af dálftið trjebyrgi, 
og læt svo gjöra eldhjiás þar sem skrifstofan nú er, en 
hvernig lízt yður á þessa ráðagjörð?« 

»Jeg hef lítið viíáþví,« sagði Sigríður, »þjerr4ðið 

7* 



Digitized by VjOO^IC 



148 

þvi öllu og 8jiið, btað hagaDlegast er, betur en jeg 
get sjeð; en jeg get ekki sjeð anoað, en þetta megi 
fara veLí 

»Það er mest undir þvf komið, hveniig yður þyklr 
bezt fara, því þegar þjer eruð seztar hjernaað hjámjer, 
eiga allir blulir að lúta yður og vera eptir yðar ^ilja, 
r}ett ein« og þjer^vœruð búsfreyjan i húsinu. < Hjer er 
að sönnu aUt viðbafnarlítið, en ef til vill eins viðkuna* 
anlegt, eíns og ibaðstofnbumísveitiDDi; bjema á vegg- 
inn befl jeg bugsað mjer á9 hengja spegil^ «eiii jeg á; 
þvf'í þessum, ^sem þama er rjett fynrofan legubekltinn, 
getið þjer ekki sjeð yður, þegar þjer vakni& með rós- 
unum á morgnaní.« • 

»Néi, þess œtía jeg að biðja yður, herra MöUer! 
að bafa ekki fyrir þvi, að l^ðlga speglunmn fyrir raínar 
sakir,« sagði Sigriður bálfblœjandi, »eða hvað ætlið 
þjer þá að gjöra af myndaspJðMunum, sem þar banga 
núna?«« 

»Þau mega, beld Jeg, missa sig; þetta er myndin 
af bonum Napóleon, mjer er farið að leiðast að borfá 
lengur þarna á bana, og þetta er myndin konunnar 
minnar.« Þegar Sigríður beyrði þessi orð, varð benni 
einsvið, eins og bún befðiverið rekin í gegn ogroðn- 
aði út undir eyru, en svaraði engu. Þaö fór eins l^^rir 
Möller þessu skipti, eins og mönnum verður opt, að 
þeir tala stundum það í atbugaléysi, sem þeir mundu 
hvað helzt láta ótalað, ef þeir befðu gáð að kringum- 
stœðunum, og á þann bátt kemur margt upp, sem fæsta 
mundi gruna. En af því að MöUer gáðí ekki að, bvað 
bann sagði, varð bann þess beldur ekki var, að bonum 
bafði orðið mismælt, eður rjettara sagt, að bann hafði 
sagt það, sem bann œtlaði ekki að segja; það var því 
eins og bann vissi ekki, bvaðan á sig stóð veðrið, er 
bann leit framan i Sigríði og sá, að bún aUt í einu varð 



Digitized by VjjOOQIC 



149 

blöðrauð i framan. Guðrán hafði tekið eptir, hvað fleipr* 
aðist fram úr Möller og segir : ' : 

»Jeg þykist skilja, að þjer haflð ekkl tekið eptir 
þvf, sem þjer sðgðuð, herra Möller ! « . . i 

nHvað sagði jeg?« 

)>Þjer sögðuð, að þetta væri myndin konunnar yð* 
ar;« varð yður þá ekki mismæli? 

»A, sagði jeg það? hal lia! Ónei, mjer varð ekki 
hiskaléga mismæii. Skoðiðþið? Jeg gjöri þaðað gamni 
mínu, að jeg kalla hana konuna mína, af því það ersú 
eina konumyndin, sem jeg hef að búa við og hjerna er 
til í húsinu; jegbýð henni góðan dag áhverjummorgni 
og góðar nætur á kveldin, en ekki þorí jeg að hafa hana 
í svefnherbergínu, því þá held jeg að. jeg yrði myrk- 
fælinn; það er einhver gðmul keriingarmynd, eins og 
þiö sjáið, Ijót og leiðinleg, en það vill til, ' að það er 
ekki hætt við að nokkur mundi trúa því, að ðnnureins 
skepna væri konan mín; oglátum okkur ekki tala meira 
um það, stúlkur; en lízt ykkur ekki, að við drekkum 
okkur nokkur staiup af vííií, áður en þið; farið heim 
aptur, óg röbbum dáh'tið saman, og setjumst hjernainn 
í svcfnherbergið mitt, því efljósið sjest lijerna í glugg- 
anum út til strætisins, er ekki að búast við ððru, en 
að þeir streymí hjer inn, undir eins og þeir koma frá 
skytningnum, og við fáuiii þá enga ró að tala og skemmta 
okkur; en nú iæsum við stofunni, ög hjerna £r lykill- 
inn, jómfrú Gíslasen! þjer skuluð ráða, bvað lengi við 
sitjum að drykkjunni,« sagði Mðiler, og rjetti hann að 
henni brbsandi, »en þjer, jómfrú Sigríðurl jeg ætla að 
biðja yður að láta, sera þjer sjeuð þegar orðin bústýra 
hjá mjer, og setjist þjer hjerna í bekkinn, og jeg ætla 
að leyfa mjer að tylla mjer við hliðina á yður.« 

Nú víkur sðgunni aptur þangað, semB. situr með 
gesti sína á skytningi; þeir drekka þar fast um kvðldið; 



Digitized by VjOOQIC 



150 

þó voru þar enn allir vel sjáandi, eoda voru að eins 
þrjár drykkjarskálir að ðllu tœmdar, og hin fjórða var 
á ferðinni, en enginn mundi þar si vera inni, að ekki 
mætti þurrum augum þora að sjá þær sex. Þar var 
heitt nokkuð inni um kvöldið og gjðrðist kaupmaQni L. 
nokkuð ómótt, og gekk hann út að fá sjer svðiun, og 
verður honum reikað niður eptir bænum ; dettur honum 
þá i hug, að hann hefði ekki sjeð kaupmann Möller 
roeðal annara gesta um da^nn, og þótti það undarlegt, 
því Möller var ekki vannr að sneiða sig hj& þess báttar 
samkvæmum ; hugsar hann nú að grennslast eptir, hvort 
hann væri heima, og gengur þangað og ber að dyrum, 
en enginn kom út, og snýr þá aptur sama veg; en 
í þvi hann fer fram hjá húshliðinni, verður bonum bt- 
ið til glugganna, og sjer hann þá, að glnggatjöldunum 
er niður hleypt, en Ijósi brá fyrir i stofunni, og sýnist 
honum sem tveimur eða þremur skuggum bregði þar 
fyrir, en allt i einu faverfur Ijósið, eins og það annað- 
hvort hefði veríð slökkt eða borið i annað herbergi. 
Eaupmanni L. var kunnugt þar um húsakynni ogvissi, 
að svefnherbergi Mðllers sneri út til kálgarðsins, og 
annarstaðar en þangað heíði ekki getað verið farið með 
Ijósið, og var honum forvitni & að vita, hvort ekki heföi 
svo verið; hann gengur þvi fram fyrir húsgaflinn og 
þar um, sem sund nokkuð skildi hús Möllers fr& næsla 
húsi ; og er hann kemur fyrir homið, sjer hann undir 
eins Ijósið i þeim gluggunum, sem sneru út aö garð- 
inum ; en & glugganum ððrum utanverðum sýnist hon- 
um einhver svört fíygsa, eins og þar væru hengd fðt tii 
þerris. Eaupmaður stigur þá yfir rimagarðinn og læð- 
ist að glugganum; verður hann þess nú var, að hön- 
um hafði missýnzt, og að þar voru ekki fðt, er hann 
sá sortann, heldur að þar var maður, sem lá þjett upp 
að glugganum og hafði læst hvorrítveggja hendinni utan 



Digitized by VjjOOQIC 



Ul 

að trjðveggnum osr Umdi ðig «vo fikst iqpp viö banii og 
lagði eyrað vendilega við glerið og hlustaði epUr^ hvort 
bann mætti heyra það, 8e«ii UM' væri loni í búsinu, 
og varð ekki var við káiip>i»aínn, fyrr en bann fitingnr 
hendinni við hononi, þá brekktir bann við óg íítiár upp, 
og bendir kaupmanni að hafa ei hátt um Big< Þaö var 
Indriöi, sem fyrir vár. Eaupmaður vérður fyrri ttlmáls, 
en talar þó bljóðtega : 

»Hvernig steadur á því, að þá ert hjer? Indriði 
minnl* 

Mkmist þjer ekki á þa&,« sagði Indriði^ t»jeg íét 
bingað niður í beiinn i rökkriou, og þá $á jeg álengd- 
ar, hvar MöUer leiddi tt«r stálkúr hingað inn, og var 
ftnnur þeirra Sigríður; jeg æliaði að gnnga til þeirra 
og hafa tal af þeim, en áður en Jeg' náði þeim, vom 
þau ðU komio.inD og lokuðú á eptir.sjér; síðan gekk 
jeg bingað og* er jeg þess nú vís orðíEin, að. þau sitja 
{ þessu berbergi við glaum og g^leði mifcia, en ekki get 
jeg nein ovðaakil heyrt, þó Jeg hað verift að bera mig 
aft blaata, og er það í fyrftta sinni, sem jeg: heQ bafl 
þá iðju, að 8tanda á bleri.« 

»0g bverstt lengi s&llarþúþjeraðstanda?* MÞang-o 
að til Sigriðnr fer hjeðan úr húsimi ' aptur, þó það voröi 
ekki fyrr en á m$rgun.« 

»iæja, bfddu hjerna fyrst; ná ætta jeg að vita, 
hvort jeg get ekki fúndíð MöUer, þvi Jeg sje, að bann 
er þð heima; mjer þykir líklegt að hann tjúki upp. Að 
8V0 mæUu gekk kaupmaður «ama veg, sem hann bafðl 
komið, og er hann gekk aptur fram hjá veggnum á 
búsiqu, varð bann var vlð, aö þar stóð maðnr við bús-* 
veggiDD og fálmaði fyrír sjer með bðndunum og sýnd- 
iat honum bann Kta svo út, sem bann væri ekkl meö 
ðllu ijett gáður. Eaupmaður gekk til hans, en undir 



Digitized by VjjOOQIC 



152 

eins og maðuriQn kom auga á kaupoiaQQy takur hann 
þaonig til orða: 

nHver ert þú, rýjan iníQ?« Kaupmaður sagði til 
8in. Hanq þekkti þegar mannlQQ og aagði: 

>»Nú, það ert þú Jóq miQol Hvemíg stOQdur á 
ferðum þfnum? 

»Jeg skal segja yður,<i sagði Jón hálfdrafandi, »af 
því þjer eruð dánumaður og vœnn maður Jeg skal segja 
yður, jeg er ofur lítið kenndur, jeg skal segja {irjer eða 
rjettara sagt yður, hvernig var, jeg Qekk nokkur staup 
hjá garminum houum Gveudi, og því er jeg ögn hýr, 
en ekki er jeg drukkinn, fari það bðlvað.« 

»Já ðgn h;^r, mátulega hýr« bjelt Jón áfram. 

»Jeg sje það, aðþúert kenndur, en jegspurði að 
því, bvert þú værir að fara.« 

»Já, nú skíl jeg, nú, jeg skalsegja þjecþað, grey- 
ið mitt 1 yður œtlaði jeg að segja, þjer fyrirgefið rojer 
það, kaupmaður góðurl Jeg skal segja yður. eins og 
var, jeg œtlaði að gefa honum Möller hjerna & hann; 
þetta er fantur, en þjer eruð dánumaður og það hef 
jeg allt af sagt; skoðið þjer nú til, hann hefur skrifað, 
skrattinn sá arni, iQóra potta af estras i reikninginn 
minn, en fari jeg i sjóðbuliandi, ef jeg hef tekið nema 
þrjá, og einn kvart; já, það er nú það.« Rjett i því 
Jón sagði þetta, var stofudyrum Möllers lokið upp og 
kom þar út kvennmaður^ það var Guðrún ; en er hÚQ 
verður vör við. mennina þar fyrir utan, verður henni 
hverft við, og tekur til fótanna og skýztframbjá þeim. 
Jón kom auga á hana, en með þvi, að hann var nokk- 
uð voteygður af brennivíni og sá ekki nema i þoku, 
gat hann ekki greint, hvort það var karl eða kona, sem 
skrapp fram hjá bonum, og h'kast tii hugsaði bann það 
vera Möiier, sem út kom og þýtur sem elding á eptir 
Guðrúnu út i myrkrið, blótandi og ragnandi. Kaup- 



Digitized by VjjOOQIC 



153 

maður L. skipti sjer ekki af Jóni, en gekk til stofu- 
dýra og fann, að þær voru ólabstar, því Guðrún hafði 
verið svo fíumusa, að hún gætti ekki að loka á eptir 
sjer. Kaupmaður gjörir sig heimakominn og gengur 
inn og allt innar að svefnhúsdyrufiuníi ; hann ber hægt 
á dyrnar og Ivkur þeim síðan upp, áður en honum 
væri gegnt, sjer hann þá í herberginu, að staup slanda 
þar á borði, en Sigríður situr náföl í iegubekknum og 
kaupmaður Möller stendur þar ekki ali-langt frá á gólf- 
inu með hönd á brjósli sjer og á öðru hnje, áh'kt því 
þá er heiðnir menn forðum Qellu fram fyrir blótstöU- 
um sinum og lutu goðum sínum. Möller varð, sem 
nærri má geta, hverft við, er inn var komið, en kaup- 
maður L. Ijet sjer ekki bilt við verða og kastar kveðju 
á MöUer og segir síðan hálfhlæjandi á danska tungu : 
»Nú furðar mig ekki á þvf, að þú hefur ekki fyllt flokk 
okkar á skytningi í kvöld; en varaðu þig á því, að jeg 
segi ekki konunni þinni eptir þjer, þegarjegfínnhana.« 
Mölier áttaði sig fljótt en brást reiður við orð L. kaup- 
manns, og kvað það fjærri góðum siðum, að læðast inn 
í hús manna sem þjófur, og koma flatt upp á menn. 
»Ekki grunaði mig það,<< sagði kaupmaður L., »að þú 
mundir taka svo iila gamanyrðum mínum, en fyrir því, 
að þú hefur snúizt þannig undir þetta mál, þá skaltu 
og vita, að ekki þykir mjer það sóma sjer vel fyrir þig, 
sem ert maður kvongaður, að draga á tálar éinfalda og 
saklausa stúlku, sem er óvitandi um hagi þína; en að 
öðru leyti virðist mjer rjettast, að láta þetta mál niður 
falla ; en yður, jómfrú Sigriður 1 sýnist mjer sœmra að 
ganga út hjeðan og tala við Indriða fornvin yðar, sem 
hjer er kominn og stendur hjer fyrir utan, en að taka 
ástarhjali kvongaðra manna. Sigríður stóð upp þegj- 
andi og gekk út í skyndi, en kaupmenn urðu þar eptir 
og kittu um þetta. Þegar Sigríður kom út fyrir and- 



Digitized by VjjOOQIC 



164 

dyriö á stofunni, kemur Indríöi þar hlaupandi f flasið 
á henni, og verður þeim báðum í fyrstu svo bilt við, 
er þau þekktu hvort annað, að bvonigt gat um stund 
komið upp nokkru orði, en þegar Sigrtður loks mátti 
mœla nokkuð, segir hún: 

nHvernig stendur á að jeg sje þig hjema? Ind- 
riði minnl Guði sje lof að jeg Qekk núna að sjá þig; 
jeg held hann hafi sent þig til að hjálpa mjer, hann 
hefur ætfð veitt mjer lið, þegar mjer hefur legið mest 
á, en segðu mjer, hvaðan ertu kominn?« 

»Jeg hef verið hjerna fyrir sunnan f vetur, siðan 
jeg Qekk frá þjer brjeflð í haust.« 

»Hvaða brjef? Jeg hef aldrei sent þjer neitt bijef, 
og hvemig átti jeg að þora það, að skrífa þjer tíl? En 
ekki ber Jeg á móti því, að eínu sinni var það, að mig 
langaði til þess, að þú heföir viljað tala við mig, en þá 
hafa h'kast til þeir, sem þjer voru nœst skyldir, ekki 
hvatt þig tii þess.« 

»Þú segist aldrei hafaskrífað mjer til?« sagðilnd- 
riði, Dsegðu mjer þá, Sigríður mínl Hvernig stendur á 
þessu brjefi?« Hann rjetti þá að henni brjefið. 

•Það veit jegekki,« svaraði Sigrfður, »en þú mátt 
trúa mjer til þess, Indríði ! að jeg befl aldrei skrífað 
þjer eína Ifnu, eða sjeð neinn bókstaf frá þjer.« Þegar 
Indriði heyrði þetta, datt f fyrstu ofan yflr hann og 
þagnaði við, eins og hann gæti ekki komið þvf fyrír sig, 
hvernig á þessu stæði, en sfðan grelp hann hendina á 
Sigrfði og segir: 

nJeg er sannfærður um, Slgrfður mfn góð! að þú 
geturekki skrökvaðað mjer, og þó aðjeg ekki aðþessu 
sinni geti áttað mig f því, hvernig á þvf getur staðíð, 
að forlögin allt af bafa veríð að flytja okkur hvort frá 
ððm og skilja okkur meir og meir, hefi Jeg þó aldrei 
getað trúað þvf, að þú vildir ekki optar sjá mig, eins 



Digitized by VjjOOQIC 



155 

og þarna stendur i brjefinQ.c( Sigríður greip þá þegj- 
andl um bönd Indriöa og starði á hann, og &á bann^ 
að tárin komu fram í augun á henni, en ekki gat bútí 
komið npp neinu orði^ og enginn, sem þá hefði sjeð 
SijQfriði, roundi bafa getað misskilið Sígríði, og sjeð, 
bvað bana langaði tii aj^ segja. Inðríði tók þá aptur 
til orða, nm ]tíS og hann leit framan i bana: »Sigríð- 
urmín'góð! Jeg sje nú, hvað þú hugsar, guði sje 
lof fyrir það, að jeg er bjer á þessari stundu, jeg sje 
að þú litur mig með binom sðmu ástaraugum sem fyrrí, 
og sje það svo, að bjer bafl verið lagðar fyrir þíg þær 
snörur af vondum mönnum^ er þú skyldir i falla, þá er 
jeg ná sannfærður um, að guö hefur opnað augu þin 
svo, að þú sjer bættu þá, er þjer var búin.« 

•Það getur þú verið sannfœrður um,« sagði Sigrið- 
ur, »að á þessu kvöldi hefi jeg sjeð, bver ráð voru Iðgð 
af þeim sem vorn mjer illviljaðir, og er það ekki min 
forsjá, beldur þess, sem styður veikan vilja, að jeg hef 
hjá þeim komizt, en látum okkur ekki eyða fleiri orð* 
um um það. Vegur sá, sem liggur frá freistingum 
heimsins og glaumsins til hrðsunarinnar og lastanna, 
er skammur ; guði sje lof lyrir það, að jeg bar gœfu til 
þess að sjá, bvar jeg var stðdd, þegar jeg var komin 
á hann, en þá er það ogbezt, að rifa sig frá glaumn** 
um og soHinum, er máttinn vantar að standa fyrir straum- 
inum ; jeg fer burt bjeðan, jeg vona til þess, að þú 
hjálpir mjer til að komast austur og skiljir ekki fyrr 
viö mig.« 

»Nei,i> sagði Indriði, nguð gefí að jeg þurfl aldrei 
að skilja við þig, fyrr en dauðinn aðskilur okkur.» 

»Ó, guð gefl það,» sagði Sigriður, og þessi orð 
staðfestu þau Sigriður og Indriði með heitum kossi. 
Eptir það gekk Sigriður heim og rœddi ekki um, bvað 
gjðrzt bafði, en Indriði fann kaupmann L. að málí um 



Digitized by VjjOOQIC 



156 

kvöldið og sagöi þá hvor ððrnm frá öUum atburðum, er 
gjörzt bðfðu; en dagian eptir kom kaupmaður L. að 
máli Yið þau húsbændur Sigríðar og sagði þeim á lann 
frá, hverníg á stæði, og bað þau leyfa, að Sigríður færi 
þegar til hans; og brugðust þau vel undir, en ekkikom 
MðUer að máli við Sigriði eptir þetta og fór Sigríður 
svo úr Vikinni, að kveðjur þeirra Guðrúnar og Sigríðar 
urðu fáar. 

Þau Indriði og Sigríður voru í Bafnarflrði það sem 
eptir var vetrarins,* en um vorið, þegar vegir voru orðnir 
færir, bjuggust þau tU austurferðar. Þeir Indriði og 
kaupmaður L. skildu með vináttu. Fylgdust þau nú ðU 
austur, Indriði, Sigríður og Ormur; og segir ekki af 
ferðum þeirra fyrr en þau komu einn dag síðla að Ind- 
riðahóii, og var þar telíið á móti þeim með mesta fögn- 
uði. Það frjettu þau á HóU, ergjðrzt hafðií hjeraðinu 
og mestum tíðindum þótti sæta og fjöiræddast manna 
á mUli, og var það eitt, að BúrfeUs Guðmundur var 
kvongaður, og hafði fengið ríkt kvonfang og gott, að því 
sem flestir menn sðgðu þar um sveitir. Þetta hafði 
atvikast svo, að hið sama sumar, er Indriði fór aðleita 
unnustu sinnar Sigriðar, fór Guðmundur að ráði Bárðar 
fóstra síns í kaupstað á VopnaQðrð með smjðr, uli og 
tólg, er skyldi seljast fyrir skildinga. Guðmundi farn- 
aðist vel ferðin unz hann kom að kauptúninu. Hann 
reið hesti meinfælnum, og þá er hann átti skammt tU 
bæjarins, lá leiðin yfír trjebrú eina litla, en er hestur- 
inn kom á brúna ærðist hann undir Guðmundi, svo hann 
jQeU af baki og fótbrotnaði. Fylgdarmenn hans fluttu 
bann tU kaupstaðar og komu honum þar fyrir hjá verzl- 
unarstjóra einum sem EgiU hjet. Greri fóturinn seint 
og lá Guðmundur lengi i sárum. Egili var maðuráln- 
aður vel. Hann átti dætur tvær og hjethineldri Rósa, 
hún var þá gjafva&ta og þótti vera svarri mikiU. Hún 



Digitized by VjjOOQIC 



157 

faafði getið barn við maoni eiaum þar í sveitinni, þó 

litilsháttar. Faðir hennar undi því allilla og vildi fyrir 

hvern mun gefa hana góðum búhöld. £gill Ijet Rósu 

stunda Guðmund i legunni og fórst henni það vel. 

Rjeðist það þá með þeim Agli, Rósu og Guðmundi,.að 

Guðmundur skyldi fá Rósu, og hjet Egill að gjöra dótt- 

ur sina vel úr garði. Hvataði hann nú svo mjög að 

þessu ráði, að þegar voru lýsingar úti áður Guðmundur 

var algróinn sára sinna. Brúðkaup þeirra Guðmundar 

og Rósu var haldið á Vopnaflrði í góðu gengi, en siðan 

riðu þau heim til BiVrfells og tókust ástir þeirra eigi 

óiiklega í fyrstu. Bárður Ijet sjer fátt um finnast; þótti 

honum, sem var, að ekki hefði hans ráða verið leitað, 

þar til Guðmundur sagði Bárði, að Rósa ætti í vændum 

þrjú eða Qögur kot, og mál manna væri það, að Egill 

ætti skildinga og hefði heitið dóttur sinni heiðarlegum 

heimanmundi. Á Hóli frjettu þau systkin einnig, að 

Ingveldur móðir þeirra hafði fyrir þrem vikum tekið sótt, 

og var mjðg þungt haldin. Ormur reið þegar um kvðldið 

yfir að Sigríðartungu, en Sigríður var orðin svo þreytt 

af ferðinni, að hún treystist ekki að fara með honum 

um kvöldið, en bað hann að segja, að hennarværiþang- 

að von snemma morguninn eptir. Þegar Ormur kom 

að Tungu, var móðir hans mjög svo máttfarin, en hafði 

alla rænu og glaðnaði mikið yflr henni við komu Orms 

sonar hennar. Ormur sagði henni frá, hvað tiðinda 

hafði orðið um þau Indriða og Sigríði um veturinn, og 

að þau vœru austur komin. Ingveldur spurði undir eins 

að, hvort hún mundi. ekki eiga von að sjá þau, og sagði 

þá Ormur sem var, að þau hefðu gjört ráð fyrir að koma 

þar næsta dag. Liður svo nóttin, en um morguninn 

skömmu fyrir dagmál sást tii þeirra Indriða og Sigríðar, 

og er Ingveldi var sagt það, skipar hún stúlku þeirri, 

sem hjá henni var og veitti henni þjónustu, að taka tvo 



Digitized by VjjOOQIC 



158 

kistla, er þar vom í sœDgurberberginu og setja fyrir 
framan rnin8tokkiDn bjásjer; siðan Ijet hún banahj&ipa 
sjer til að fœrast ofar i rúminu, og reis svo npp við 
böfðalagið og beið þeirrasvo. Þegar þan Indriði komn, 
gengu þau að sœnginni og beilsuðu Ingveldi með kos», 
en bún benti þeim að setjast á kistlana, og gjörðu þau 
það. Það var eins og þeim yrði ollum orðfali dálitla 
stund; Sigríðnr si, að veikindin böfðu gengið svo bart 
að móður bennar, að bún var orðin harla torkennileg í 
andliti og nærri því ekkert nema beinln, angun döpur 
og hendurnar magrar og æðaberar. Sigriður starði um 
hríð & móður sína, en klappar siðan með bendinni á 
hendina á henm', sem hún bafði lagt fram á stokkinn 
út undan fðtunum, og segir: 

»Ósköp er að sjá, hvað þjer eruð orðnar óþekkjan- 
legar, móðir mín góð!» 

»Ójá, eiskan mínlþað má nú nærri geta eptir allt, 
sem jeg hefl tekið ut, og guð veit, hvað jeg á nú eptir 
óiifað, en liamingjunni sje lof, að jeg Qekk að sjá þig; 
jeg segi þjer það satt, Sigríður mín 1 jeg átti ekki aðra 
ósk eptir óuppfyllta í þessum heimi, en þá að tala við 
þig, áður en jeg dæi, og þá aðra, að guð víldi bæta úr 
þvi, sem jeg bafði gjört þjer rangt. Maður trúir því 
ekki, roeðan maður er beilbrigður; en sá tími kemur, 
þegar maður veit, að maður á ekki annað eptir, en að 
stiga ofan í gröfina, að maður getur ekki látið vera að 
líta á það, sem maður hefur gjðrt, og það er vel, þegar 
guð gefur manni rænu til þess, og þá vildi maður, að 
margt væri ógjðrt, sem gjört var, en að maður mætti 
skilja hjer við, sáttur við alla menn. Guð hefur nú upp- 
fyllt báðar óskir mfnar, og jeg skammast mín ekki að 
biðja þig fyrirgefningar á því, að jeg var þjer ekki, eins 
og jeg skyldi vera, góð móðir,» Sigríður gat ekki svar- 
að neinu fyrir tárum, en ballaði sjer þegjandi ofan að 



Digitized by VjjOOQIC 



159 

höDd móöar sinnar og kyssti hana; en Ingveldur tók 
aptor til orða og sagði: i»Þreifaðu hjerna undir kodd- 
ann minn að framanverðu, þar flnnur þú lyklanamína; 
Ijúktii siðan upp skorna kistlinum minum, þú þekkir 
hann.w Sigríðnr gjðrði eins og móðir hennar bauð 
henni. nj^ama i handraðanum eiga að vera nokkur 
brjef, bondin saman með rauðnm borðaspotta; þar er 
bijefið, sem þú sendir með henni Gróu, og láttu hana 
ekki gjalda þess, semerað kenna henni móður þinni.» 

»Ef jeg get, móðir min ! skal jeg heldur gjðra henni 
gott en illt; guð hefur snúið þessu ðlln okkur til hins 
bezta, og er ekki vert að minnast á það framar,* sagði 
Sigriður og kyssti aptur móður sína. 

»Já,» sagði Ingveldnr, i»það verður að koma fram, 
sem hann hefur ákvarðað, en við mennirnir sjáum skammt 
og okkar rið mega sjer lítils.n 

Af samtali þessu, er var nokkuð lengra en hjer er 
ritað, má það sjá, hvaða breytingu hugarfar Ingveldar 
hafði tekið. Hún var nú þess hvað mest fýsandi, er 
hún áður hafði með ðllum brögðum reynt að sporna á 
móti, og ekki Ijet hún sjer annað h'ka, en að þau Ind- 
ríði og Sigriður færu ondir eins að lita lýsa með sjer, 
og var nú ákveðið, að fyrsta lýsing skyldi fram fara 
hinn næsta sunnudag eptir; en ekki auðnaðist Ingveldi 
að lifa þangað til, því him andaðist einum eða tveimur 
dögum siðar en samtal þetta varð; var þá frestað lýs- 
ingunum og Ingveldur jörðuð, og gjðrði Indriði útfðr 
hennar virðulega. Eptir andlát Ingveldar tók Sigriður 
við búsforráðum í Tungu, og var Ormnr bróðir hennar 
þar um sumarið. Indriði var þar og Iðngura og gætti 
til með þeim systkinum um utanbæjarstðrf, en stund- 
um var hann og að Hóli með föður sinum og þiljaði 
þar stofu allmikla. En er stofusmiðinu var lokið og 
slætti hallaði fóru fram lýsingar með þeim Indriða og 



Digitized by VjjOOQIC 



160 

Sigríði, og var svo til ætlað, að brúðkaiipið stæði að 
Hólí, og vildu þau hvata brúðkaupinu áður Ormur færi 
til skóla, avo baDQ gæti setið veizluna. Fám dögum 
eptir að lýsiugar voru útí, var það einhverju sínui, að 
Indriði söðlar best sinn snemma morguns og reið til 
Tungu. Taka þau Sigríður þá tal saman, og segir Ind- 
riði, að bann muni ríða í hjerað þann dag og bjóða 
mönnum til brúðkaups, eða hversu mörgum vtltu bjóða; 
þvi skaltu ráða, sagði Sigriður, en þó mundi jeg svo á 
kjósa, að þetta boð yrði eigi óvirðulegra eða fámennara 
en veizla okkar Guðmundar míns heitins var um árið, 
eða hversu margir menn geta setið i hinni nýsmíðuðu 
stofu á Hóli? Því nær 50 manns, sagði Indriði, og 
svo er skemma til á hlaði, og þarvil jeg, aðhinn óæðri 
lýðurinn og minni manna bðrn sjeu, en fyrirmenn í 
stofunni. Þú og foreldrar þínir munu þegar hafa ráðið 
hverjum bjóða skal af hvorumtveggja vorum frændum og 
vinum og heldri bændum hjer úr sveitum, og þarf jeg 
ekki þar um að hlutast, sagði Sigríður, en þó eru þeir 
nokkrir menn, er jeg vildi boðið hafa, en ekki veit jeg, 
hvort þii hefur því við búizt. Indriði spurði, hverjir 
þeir væru? og svaraði þá Sigriður og brosti við: »Það 
er þá fyrst til að greina, að Gróu minni á Leiti vil jeg 
láta bjóða ; þó langt sje á að minnast, hygg jeg að jeg 
haíi einhvern tíma heitið henni því, að hún skyldi vera í 
brúðkaupi minu, og svo eru þeir Búrfellsfeðgar þess 
verðir, að jeg bjóði þeim, þó eigi væri til annars en að 
þeir reyndu hvort mjöðin væri svikin eða ekki.« Indriði 
hló og segir: »Gróa vor er oss velkomin, en óvíst er, 
hvort þeir Búrfellsfeðgar þiggja boðið, og þau ein hafa 
viðskipti ykkar verið, að jeg efast um, að þeir nú vilji 
sitja bruHaup þitt.« »Áþaðmál er sætzt og bætt aðfuUu, 
svo að þeirmega velviðuna,« sagðiSigriður, »þeirfengu 
6 ær loðnar og lembdar, og eru það fuU manngjöld að 



Digitized by VjjOOQIC 



Í61 

fomu; lagi,.. QQda hyggijeg að.það baksárið) er h^xm 
bjeðan fjekk, dje nú fullg^óið) þar sem haiin nu erkvoiig- 
aðurog það, bæfitega; ekkiheí jegsjeð kc^nu Gnðmund- 
ar, en það mœla margir, að bún s}e skðrungur míkiU 
og gersemi á maimfunduin, og grunar mig að benni 
muni fýsilegt að sækja boðið, 'og mun.þá Guðmundur 
ekki mega beima sitja, og kemur þá aö þ«i sem mælt 
er, að leppurinn verður að fyigja goðinu.9 Indriði 
kvað «jer það vel Kka að bafa Búrfellsfeðga í boði sínuý 
ef þeir vildu þekkjast það. 

Indríði dvaldi skamma stund í Tungu, riður hann 
síðan nm bjeraðíð, sem ráð var fyrir gjört, og b;^ður 
hann nú mönnum og beita allir förinni. Hann kemur 
að Leiti Qg býður Grdu og Halli bónda bennar, og 
kvaððt Gróa ekki mundi láta þá for undir bðfuð leggj* 
ast, envart mundi Hallur bóndi bennar geta komið þvi 
við að sspkja veizluna, enda vseri þá enginn beíma að 
gæta krakkanna, efbúnfœri, annar en bann, og yrðiþá 
annaðhvort þeirra beima að sitja. Þaðan riður Ind- 
riði til Búrfells, og kemur hann þar á áliðnum degí; 
ekki 8& bann þar manna úti ; stígur Indriðí þá af baki 
og bindur hest sinn á blaði við bestasteininn, og drep- 
ur siðan á dyr, og kom enginn til dyra. Grunar Ind- 
riða, að annaðhvort muni fátt manna heima, eður að 
menn sitji í baðstofu, og heyri ekki þótt bann knýji á 
dyrnar, og vissi bann, að göng voru löng tíl baðstofu. 
Hann tekur nú það ráð, að hann gengur. í b»inn Mi 
að baðstofudyrum, og guðar þar. í miðjum gðngum 
gengu á hægri bönd, þegar inn var komið, ðyr aðbúri 
og kom þar út kona ein ung, bvatleg og allmannvæn- 
leg; bún var svo búín, að hún var á kiæðistreyju blárri 
flðiels bryddri á bormum og ermum og voru brydding- 
arnar svo breiðar, aðnema mundi kvartili; hún var og 
{ dökku klœðispilsi dragsíðu ogbafðinýjaljcreptssvuntu 



Digitized by VjjOOQIC 



162 

rðDdótta og voru á 2 g&t ekki all-lítil, er auði»Jáatitega 
vonr bnmDin á af óhöppum; piisið var að öfea óslitið, 
eu falduriuii áð neðan var þvi líkastnr sem ss&i í egg 
á langvíðarsðg. Treyjan var ógðlluð og k)æði5 með 
gKkjiinDi, eins og það hafðl komið ór kaupstaðnum. Á 
ððrum bandleggnum sá'í hvíta skyrtnna og stóðolbog- 
inn ber út úr henni og hefur þar líklega sprottið saum- 
ur, en ekki hafði verið aðg;}ört. Á hægri hendí bar kon* 
an faring og gull í eyrum, það voru nistíshriagir og 
vantaði þó nistið f annan hriogínn. Þessí kona var 
Ritea Egilsdóttir. Indríði hafði áður verið að smíðum 
í TopnaQarðarkaupstað og þekktí hann Rósu og var 
henni málkUnnugur; kennir hann hana og betlsar hmni 
og teknr hún bHðlega kveðju hans og biðnr hana að 
ganga til stofu; gjörir Indriði það; sjer hann þá, að nokk- 
nr vegsummerki hefðu orðið þar á Búrfelti vtm húsa- 
skipati síðanhann kom þar siðast, þö ^kki væri alMangt 
síðan; áður hafði þar verið baðstola hrðrieg i 2 staf- 
gólfnm, en nú var hún 12 álna I5ng og undir súð og 
stofuhús Iftið undir lopti, sem ekkert var áður. Rósa 
leiddi Indriða þangað, og biður banD að taka sjer sæti, 
en siðan teknr húsfreyja til máls og segir atlsknafhreif- 
ingriega. »Það er langt síðan við hofum sjezt Indriði 
minn ! Þykir yður ekki furða að sjá mig hjer f þesfr- 
um paufum og í þessu greni? Kallið þjer það ekkt 
forlðg að vera komin hingað upp í afdali?« »Ó}ú>« 
sagði Indriði, »ekki ber jegámóti þvi,að jeg hjelt það 
ekki sfðast, þegar jeg sá yður á VopnaÁrði, að jeg 
mundi hitta yður bjer. En hvernig kunnið þjer við 
yður?« )»Æ, minnist þjer ekki á það. Haflð þjer iittð 
hjerna á grenið, og þá getið þjer heldur fmyndað yður, 
hvernig jeg, sem er borin og bamfœdd í timburhús- 
um, muni kunna við mig niðrí í jðrðunní. Haflð þjer 
nokkum tfma á yðor Iffsfæddri æfl sjeð aðra eins lunda* 



Digitized by VjjOOQIC 



163 

holu?« »Jeg beíi nú lengí Titað það,« sagði Indfiöi, 
»»5 hjer á Bárfelli befur peníDgum verið varíð til aDU- 
ars heldur en húsabyggiöga, en þó sý»lst mjer nú or5- 
iQ œriö mikil stalíkasktpti á það&tofliBtii síðan jeg kom 
hjer, og það er ekki út af ein^ óbr»6Í6legt.« vBvað 
kom til þess Indríði minn,« sagði Rósa,« nema að 
þ^ar jeg kom hjer, og sá bjeað bœlið, þá aftagði jeg 
manninum mÍDum að skriða inn í það, ef ekki ysri 
gjort að þv(? Mjer sýndist líka að BúrfellsmaDrunum 
værí ekki betor varið til anÐars en að klðngra upp 
eÍDhverri bað&tofukofamynd, og þó hún sje ekki borð- 
ug, þá er hÚD þó &kárri en báðungin biD, þvf það segi 
jeg yður satt, að það var bjer bætta að fara inn 1 bana. 
Þarna bjengu raptarnir inn úr þekjuDDÍofkn yfir rámia 
fólksins, og moldarstykkin voru að hrynja ofan ( bólið 
bans gamla Bárðar; lyktina og ódauninD tala jeg ekki 
nm, því það segi Jeg yður sátt, það leið yOr mig hvað 
eptir aDoað, þegar jeg kom upp á loptiö og fanu fýl- 
tíDá; en frambærínn er eins og hann var enaþá. Jeg 
get ekki sagt yöiur frá þvi, bvað Jeg befi tekið út af 
þvi, að SDÚast iDDaD um þá baDsvitis ranghala, en dú befl 
jeg löksiDs nuddað mauDÍDum míRum af stað aft átvega 
sjer moDD til þess, að rífa niður þessa óbræsiskofa; 
jeg voDa að eDgiDD lái mjer það. Jeg sagði hoDum, að 
hann yrði aðskaffamjer forsvaranlegt kokkhús og spiss-* 
kammers, og það verður hann að gjðra.« »Jeg (Ido 
haDD þá ékki heima, væDti jeg,» sagði iDdríði. ttNei,i» 
sagði Rósa, »hoDDm dugði ekki aaDað eD fora f morg*> 
UD, því jeg sagði hooum það skýrtog skorinort, að Jeg 
yrði bjer ekki eiDDí DÓttu leagar aema haDo bætti úr 
brestuÐum. Þjer baflð eitthvað væatijegætidð aðflDoa 
manDÍDD miDD?* »L(tið varnú eríndið,* sagði Indriði, 
•það var euiasta það, að jeg æJlaði að biðja ykkur bJÓD- 
iD, að sýaa mjer þá áDægja, að koma fram að Hóli á 



Digitized by VjOOQIC 



164 

laugárdaginn kemur, þvi það er áseit, að þi verði þar 
brúðkaup okkar Sigríðar Bjarnadóttur frá Tungu.» »lá, 
jeg hefi heyrt þess getið, að þaðsje búið að lýsa með 
ykkur, og jeg fyrir mitt leyti þakka fyrir bdðið, ög skal 
geta þess við f^ann, þegar hann kemur heím: Jeg segi 
yður það, þjer megið búast við mjer, hvorl sem haon 
eða aðrir koma hjer af heimilinu. Þjer gjörið svo vel 
(^ þiggið hjá mjer kaf&boUa, Indriði minn!i» 

Indriði þakkaði fyrir gott boð. Gekk þá búsfreyja 
fram og kom aptur að stundu liðinni og færði Indriða 
kafabolla og drekkur Indriði, og fæst húsfreyja mest 
um það, að hvorki sje staðurinn svo ríkur, að það sje 
til DbakkÍD að bera boila á fyrir liiann auk heldur tví- 
bökur til að bjóða með. 

Síðan spyr Indriði húsfreyju, hvort Bárður gamli 
sje heima. Segir hún, að svo muni. vera, og i!nuni hann 
að venju sitja ( skemmu sinni. Eveður hann 'Ró^u og 
gengur til skemmu og hyggst að hitta þar Bárð Búr- 
fellsás. Skemman var opin, og sat Bárður. á þrepskildi 
og iljettaði linda eður bandspotta einn, er hann hð^ði 
bundið ( dyrustafskenginn.M 

Indriði heilsar Bárði og tekur hann kveðju hans, 
og þó heldur seinlega, og iinnur Indriði það, að Bárð- 
ur er ekki ( sem beztu skapi. Tekur bann þá til máls 
og segír: nSvona eru iðjnmennirnir, þeir-eru æt(ð eitt- 
hvað að starfa. Hvað eruð þjer að fíjetta núna Bárður 
minn?« »Það er nú svona þarfaband fyrirmig, Indriði 
minn; jeg held manni veitiekkiaf, þómaður ætti það,» 
þó ekki væri til annars en að hengja sig (. En hvað 
ertu nú að ferðast, Indriði sæll?« »Jeg er nú kominn 
ifram,« sagði Indriði. »Jegætlaðí að talanokkur orðvið 
þig, Bárður minn«. »Já, já, settu þig þá hjerna inn ef 
þú vilt á meðan ; tylltu þjer þarna á kistuna, ef þú ert 
svo lítillátur; jeghef ekki marga stólana að bjóða, eins 



Digitized by VjOOQIC 



165 

Org þe&si AýkomÐa frú; jeghef aldrei átt þá f búskapn* 
um, ellegar ef þii viU heldur, þá settuþig þarQaáfletið 
mitt, . það er ekki lús i því/ Pú ert, ef tíl víll, ekki 
eÍDS hræddur við' lúsiná, i efins og frúia bjeriia ioni. 
Margt heíir.nú s^kipit um, síðan þú komst hjer síöast. 
SHkt og þvflikt ástand-^^BýBist þj%r það ekki? Sjerðu 
ekki, að jeg er kominnhiÐgað með bóiið.ímitt?^t: irJa,« 
sagði Indriði. xSefur þú bjéma úti, Bárður.Ðiinn?u 
Y>Ójá, Jeg flutti: hingað rúmfataleþpaba mína í vóry mjer 
Mit að hrökklaBt hiBgiað, þégar:mjer var ekki vært leng>- 
Ur í bæJarkCKfutium. Þeeir eru beldur ekki fyrir mig; 
þeðsár nýmóðins baðstofur ; jeg heíi ieng^t æfinnár vefið 
i moldarkof^m- Jeg kwn ekki að haga mger- íþessam 
ðúðhúsnm, jþar sem iekki má hrsBkJa fi^ sjer, þó h'f 
Hggi við. Þú' hefur vfst komið hjer inn og sjeðv 'að 
hjer er ellt orðið spánýtt, éfðanþe&si faUega kona kom 
hingað, sem þeir nörruðú hann Gveod minn til að glæp* 
ast á tíl þess að eyðá og spenna þessum fáu álnum 
sem hjerria voru til. Komstu ekki í 8táss-stofuna?« — 
»Jú,« sagði Indriði, »hún bauð mjer inn i hústð.« — 
»Httsfð! Já það er nú meir en hús!« sagði Bárður og 
hrisli bðfoöið, »fjðgra á)na löng stofa með stölum og 
borði, og sex riiðna glugga, ekki nægðu Qórar. Já guð 
hiálpi mjer, nú er sem sje komin stofa á Bdrfelli. Hver 
mundi bafla trúað því? Nýir siðir koma með nýjum 
herrum. Ekki veít Jeg til, að hjer hafi verið stofaáður 
á Búrfelli, en flestir hafa átt eítthvað ofan í sig, sem 
hjerna hafa bokrað á undan mjer, og nýtt er það, Ind- 
riði minn, að eiga enga sköfu undan sumri og enga 
iúsarðgn af skyri nemalapþunna ólekju f einu keralds- 
kríli, en hvað er um að taia, það er eldur, eih'fur eldur í 
öUu semhún fermeð, þessiRósa; það sór hann Gvend- 
ur sig um við mig bjepna um daginn — Jeg segi þjer 
það svo sem tíl dæmis — , að ekki gat hann eignazt 



Digitized by VjOOQIC 



166 

€iiin skilding úr kaupstað i sumar út i þetta Utla, sem 
haoÐ hafði tneðferðið^; það yar sjálfsagt ekki annað eo 
það sem gjöríst, reitur nar af. gemliDgttaum, og nokkrir 
tólgaroiolar; þái var ekki tekið anoað út en tómur bje- 
aður liþtrfl, kiútaiskriepur eg ljerept$tetur. Ekki man 
jeg, hvað j^ heyrði utíi þaft, hvað marglr kUtamir voru ; 
það vorn býsn. Síðao er þeasubruðiað síou í hvem, sem 
er i viafeoginu hjá henni, en siimt liggur i kökum hiog- 
að og þangað nm bœinii^ .og þó er einna sárgrætileg- 
astaðvita, hvernig fer uni feittnetifirfitgnina. Þarnagaoga 
allir í, boðnir og óboðoít, hnÐdar og meno, og gott 
bafi ekki einhver sjeð, að boefastörum tólgarstykkjun* 
um vasri steogið undir pottíDo,' þegar gersemiou bans 
Gvendar hefur ekki þótt nógu -vel loga í: Uóð.umim. Ja, 
óvoaa er það, Indriði minn, hv&ð skal hjer um tala. 
Það er eins um smjormeðfBrðÍÐa þessárar n^ju koou, 
eins og hann meistari Jón segir um óLáo bamanna, að 
það er slærra en það taki nokkrum tárum«. 

Það sá In^riðí, að Bárður karl gljúpnaði mjðg, þá 
er hatiu minntist á smjö»ð, og þagnaði við. Varð þá 
hvíld á samtalinu um istiUffid, þar tii Indriði ávarpar Birð 
og segir : » Jeg stla þetta lagist, Bárður minn >þjer 
haflð bðnd í bagga með þeim; það orð befur farið ^ 
fóstursyni yðar Guðmuodi, að baon kunni að fara með 
efni sín, eios ogþjer, og beld jeg að þetta jafoist smátt 
og smátt.o »Aldrei, aldrei, Indriði mian,« sagði Birð- 
ur, og bristi böfuðið. Það er komin hingað að Búr- 
felli sú kaupstaðarrotta, sem aldrei seðst og öllu eyðir, 
og jeg hefí sleppt fram af því beízlinu öUu saman. Jeg 
hjelt það þó, að baOB Gaðmundur yrði sambaldssamur, 
ekki síður eo jeg, en bann er satt að segja orðinn ijett 
forblindaður omður auminginn og sjer það ekki; hann 
trúir i þetta goð, c^ þorir ekki að draga andannöðru* 
vís en hún vill; enda er honum ekkí annað fœrt, því 



Digitized by VjjOOQIC 



167 

aonafB riíur húD haoA f>g tætirj svo honaro erekki við 
vasrt. Já flvoqa erþað« Flestír kjésa firðar líf, ogfrið- 
urínn er fyrir öUa, segirigaipaltflnált^ki. ieg viidihelzt 
vera frá þvi öUu saman, því hrökklaðist jeg hjerna út i 
ðkenHQUlskrifliö með irúmbólið milt og reiturnar mínar, 
sem eru'orðoar Uilarj. því skepDurnar ög hinfáiji bús* 
6b01d4. 9epi ^il voru, .^ekk jeg honum Ovendi mínum í 
vor^ |)egaf .bann b^rjaði. þenna inerkiiega^ búskapii og 
bje^r.b^ld jeg iáti fyrir beraiBt meðan jeg táfi, og vildi 
deyja íijerna, ef j«g befði frið til þ.eas.*; . 
, ij^gar Sórðtir k«4rl hafðl flutt þessa tðlU|.,slwdur 
bjann upp) tekur* lykiakippu úr ;vasa sínum,. og gengur 
sföau aO> kúfiorti einu, er etóð gagiive^rt rámí haqs ^ 
eliki Jangti frá sánum mikla, lýkur þvi upp og baukar í 
því um[ stqnd,!dregur siiðan uppúr því gamaltkjallara* 
glas. og.tiostaQp; sj^pur hann sjálfur á glasinu og skenkir 
bann síðan á staupið og býður Indriða að bergja á. 
Indriði tekur við staupinu og s^^purá, tekur Bárðurvið 
því aptur, og lœtur það niður í koffortið og sezt á, en 
s^ir: wSvona er nú það, og svona er nú það. ÆtL- 
aðir þú nokkuð að finna mig, Indriði sœll?« »J& Ijtil- 
ljörlega,« sagði Indriði, »en þó fór jeg hingað til þess 
að bjóða þjer Bárður minn að koma á laugardaginn 
sem kemur fram að Hóli, þvf þá er svo til œtlað, að við 
Sigriður Bjamadóttir höldum brúðkaup okkar.« 

» Já, það var gæfumnnurinn. Jeg hef frjett, að bú* 
ið sje að lýsa með ykkur. Fara þau hjónin hjeðan?» 
nSvo er til œtlað,» sagði lodriði. »Nei,i» sagði Bárður, 
»ekki fer jeg þangað. Jeg hýrist heima í kofahróinu 
mínu, ef jeg verð ekki dauður. Jeg þakka þjer samt 
fyrir titboðiii; jeg er ekki fyrir útreiðarnar, eo bún 
Bósa þiggur það, vona jeg.» Eptir þaðsteodur Bárður 
upp, tekur aptur broashársfljettuna, er &ður var um 
getið, bregður henni aptur í kenginn og sðnglar, og 



Digitized by VjjOOQIC 



168 

tekur að fljetta og fanykkir fasl á við hvert bragð, og 
tautar:' »Jeg held jeg fari ekki bjeðan af í veizlurDar.« 
Indtíði 8jer, að ekki muni verða meira af erinduDUHiy 
og kveður bann Bárð. 

»Svo gefnr bverjuni, sembanÐ ergdður til,«B5g6u 
boðsmenn Indriða og Sigríðar, er þeir Ijettu blundi og 
litu út um gluggana langardagsmorguuinn i 21. viku 
sumars, og sáu sól roða á fjðllum og beiðskfran bioiiD- 
inn tjalda Máum dúki yfir hjeraðið, grösin og hin ný* 
vöknuðu baustblém, en árdags aridvarann leika sjer að 
þvf M vQQa'bverja ^aHatayrnuna eptir aðra með Ijéttum 
þoknlindum,r og svelfla þeim burt aptur. Allt var á tjá 
og ttindri; konur kkeddust, þvoðu sjer og greiddu, reið- 
hestar Yora heim reknir og týjaðir, þá var stigið&bak, 
sjðan þeybt sefm klárarnir dugðu til að Hvoli ; þaf átti 
að pðssa þau Indriða og Sigríði um daglnn. Allan 
morguninn til dagmála var bœrinn og kirkjan á Hvoli 
hutinii í Jöreyk, og rykmekki, sem lagði uþp úr bæj- 
artröðunum. Skilaði smátt og smátt Jóreykurinn Ollum 
sem komu aptur, prestinum, briiðhjónunum og boðs- 
fólkinu, en reiðskjötarnir stóðu sveittir og másandi, 
sumir bundnir á blaði en sumir í hestarjett. Þegar 
allt llðið var komið, það er að segja bráðkaups- 
skarinn, urðu meni^ þess vísarí, að ekki vantaði 
aðra boðsmenn en þau Gróu á leiti og þau Búrfells- 
hjón, og fóru sumir að tala um það, að ekki mundi 
þurfa að bíða eptir þeim, sem enn væru ókomnir; en 
er menn töluðu þetta með sjer, varð einhverjum litið 
út á melana fyrir neðan tiinið og sagði, að þar væri 
eitthvað kvikt á ferð ; sáu nú fleiri til og urðu f fyrstu 
ekki ásáttir um, hvað vera mundi, er þeir sáu eigi ann- 
að en hrúald eitt, sem hægt og hægt mjakaðist eptir 
melunum, og fór eigi harðara en skip undir skreiðar- 
farmj, er sígur í árartogum f andviðrisblábarningi. Gátu 



Digitized by VjjOOQIC 



169 

sumir þess, að 3 eða 4 menn riðu saman f þyrpingu, 
og Ijetu lötra; þeir er skarpskyggnastir voru, sögðu, að 
ekki þyrfti á að líta, það væri gangandi maður, hefði 
hest i togi og reiddi 2 súrmjólkurkvartil eða annað 
skran, er hrúaldaðist á hestinum. Rœddu boðsmenn 
þetta um hrfð; en bráðum urðu þeir i^ísari hins sanna, 
er hrúaldið færðist nær og leið heim að túninu. Sást 
þá, að þetta var Gróa og reið brúnum, gekk Hallur 
bóndi hennar fyrir og teymdi undír henni, ogbar barn 
á handlegg sjer, en Gröa sat á hestbaki og þrfmennti. 
Reiddi hún annað barnið f kjöltu sjer, en annað reið 
að baki hennar og var það þung byrði fyrír Brún gamla. 
Gróa steig af baki við túngarð og leiddi krakka sína til 
bœjar og var henni þar vel fagnað. En Hallur bóndi 
hennar tjóðraðí hestinn hjá túnhala. 

Ekki komu þau Guðmundur og Rósa, og leið svo 
fram til jafnt báðum hádegis og miðmunda, að ekki sást 
neitt til þeirra; en um þetta leyti kom að Hvoli ferðar 
maður einn, er átti heima á næsta bœ við Búrfell. Evaðst 
hann hafa riðiðþarum og haft tal af griðkonum;hðfðu 
þær getið þess, að maddama Rósa og Guðmundur ætl- 
uðu að rfða til brúðkaupsins, en vart mundu þau fyrr 
ferðbúin en um nónbil; hafði margt orðið tafsamt um 
morguninn; það fyrst, að hestarnir voru ójárnaðir; það 
annað, að þegar farið var að gœta að söðli Rósu, var 
hann móttakalaus og svo lamaður, að allir sem á litu, 
sðgðu hann að öllu óhafandi fyrir slfka konu. Sagði 
þá Rósa: »Þú ræður því Guðmundur, hvort þú lætur 
mig rfða á þófa, sem aðra herkerlingu. Var þá skotið 
hesti undir einn af heimamðnnum, er snarfarastur var 
og skyldi hann leita um byggðina, hvort ekkí fengist 
sððull; en sá vandi var á, að sððullinn átti að vera 
með enska laginu, þvf Rósa fortók, að hún gæti látíð 
það spyijast um sig, að hún riði á mannfundi i fslenzk- 

8 

Digitized by VjOOQIC 



t70 

um 85ðlU Guðauindí þótli { fyrstu, sem það nsgði, að 
það væri einhver laglegur kveÐBSöðuiU, en ekki ^áði 
Guðmundi að kUfa á því; avo varð að vera sem hús- 
freyjia lagðii ^rir. Þar var yngisstúlka á nœsta hæ við 
BúrfelL^ er Sdlrún bjat ; búa var skrantkona mikil og 
samdi sig mest i búningi eptir kaupstaðarbúum. Hún 
átti utaniba&iartlút einn fagran. Hann var dH&sn mikið 
og ^ru verði keyptur. Rósa bafði frjett, að þar um 
aveitir væri ekki til ðnnur meiri gersemi, og mGð því 
að fyrírtaksklútar maddðmu Rósu fiuidust eigi allir, þó 
leUað væri um morguninn með logandi Ijósí, tekurbún 
það ráð, að bún biður bénda sinn Guðmund að flnna 
Sólrúnu, og freista, hvorC klúturinn bian góði fáist eigi 
að I&ni til brúðkaupsferðarinnar. Guðmundor tók f&tt 
á því i fyrstu, og vissu: menn þau lok m&lanna, að þau 
hjon áttu tal um það einslega; en það heyrðu menn 
siðast, að Rósa sagði: »Jœja, þá rsður því þ&^ Guð* 
mundur, bvort jeg sezt aptur í dag. Þjer mun þykja 
jeg eiga 6vo skemmtilegt bjerna & Búrfelli, að jeg þurfi 
aldrei að fá að sj& almennilegan mann.t Við þetta 
labbaði Guðmundur þegjandi úr búrinU) og gengur & hlað 
út, settist berhöfðaður & kl&r einn beizlaðan^ er þar 
stóð og reið af stað, og var ekki komisn aptur, þ& er 
ferðamaður reið um & Búrfelli, og ekki beldur s&, sem 
sœkja &tti söðulinn. 

Þegar það nú kvisaðist, að ekki mundi svo br&ð- 
lega að vœnta þeirra Búrfellsbjóna, tóku boðsmenn að 
knurra, og kv&ðu að bezt mundi að ganga til kirkju, 
því dagurinn liði, en það dragi í timann að riða fram 
að Hóli, og &ður en allir verði seztir, verði komið undjr 
miðaptan. Prestur varð var við knurr þenna; haHU 
skrýddi sig i skyndi og skipaði dj&knanum að kalla fólkið 
til kirlgu og svo brúðbjónin. 

Hann talaði og það varð. 



Digitized by VjjOOQIC 



-L 



171 



Á svipstuDdu þusti allt boðsfólkið inn í bæina á 
Hvoli, og frammistððumennirnir, er sðgðu öHum fyrir 
siöum, skipuðu fyrir um brúðarganglnn. Prestur stóð 
skrýddur fyrír altari með bandbókina i annari hendi og 
blððin í bempuvasanum, en djákninn gekk aptur og 
fram í kórnum, spennti greipar, og vissi bvað bann var, 
og bvað bann átti að gjöra, skara lyósin og bafa alla 
lögreglustjóm, þegar í kirkjuna var komið. 

Þá bófst brúðargangurinn ; var bonum svo skipað, 
að fyrst gengu sex meyjar, og leiddust tvœr og tvær 
saman; þá kom brúður, og leiddi prestskonan bana. 
Þá brúðguminn og leiddi breppstjóri bann. Þar eptir 
leiddttst yngismenn og yngismeyjar, tvo og tvö, eptir 
því sem kosningar bðfðu orðið. Þá leiddu bændur 
konur sínar, en úlfsbaiinn varð á eptir, og i bonum 
voru allir einstaklingar. Frá bæjardyrum að kirkju voru 
á að gizka 30 faðmar, en brúðargangurinn — og því 
beitir bann brúðargangur — fer jafoan bægt og stiUt, 
og eins var ( þetta skipti. Meðan boðsfólkið var að 
komast út í kirkjuna á Hvoli mundi berlið bafa farið 2 
rastír vegar. Þegar komið var i kirkjuna, settist bver 
( sitt sœti. Þjónustugjörðin fór vel fram, sjera Tómas 
og ^j&kninn, sem báðir voru bogavarir^ eptir það Sig- 
ríður s(ðast sást á brúðarbekknum, gættu að öllu sem 
bezt; en ekkert varð nú að fundið. Úr kirkjunni gengu 
menn aptur brúðargang, sem áður til kirkju, nema að 
nú leiddi Indriði konu s(na. 

Þá er v(gsIunDi og brúðarganginum var lokið, tvistr- 
aðlst boðsfólkið; fóru boðsmenn að leggjaá bestasina, 
þv( Dú skyldi riða fram að Hóli til brúðkaupsins. Brúð* 
ur settist á pall bjá öðrum konum og beið þar þess, 
er hestur bennar var söðiaður, og tók sjer sæti á rúmi 
eiDU og var fátt manna ínni, er allir voru ( burtbúnaði. 
Gróa á Leiti kom þar til bennar og var nú með alla 

Digitized by VjOOQIC 



172 

ungana að baki sjer. Kveður hún Sigríði blíðlega, og 
tók Sigríður vel kvfeðju hennar. Síðan tekur Gróa til 
máls og lætur hvað reka annað: i»Heilsaðu konunDi 
Gunna, þú Sigga, og þú h'ka, komdu Jónsi, heilsaða 
konunni, þá ert allt af svoddan heimótt! Þetta er nii 
hún Tigga þin, sem þú hefar verið allajafna að stagast 
á og gaf þjer síkur. Hann mundi það, púttinn sá arni, 
Sigríður míUj að þú tróðst upp í hann stóreflis sikur- 
mola einhvern tíma hjerná við kirkjuna. Já! þarna sjerðu 
nú, Sigríður mín, öll króaskinriin. tað verður örðugt, 
að klekja þeim upp, ormunum þeim arna. Einn ang- 
inn varð að vera eptir heima, og gekk þó ekki á góðu, 
en þessa angana ætla jeg ekki að tala um ; þeir hjengu 
á mjer i allan morgun, þegar þeir vissu jeg ætlaði að 
fara. Þeir eru svo bornvítis skynugir greyskammirnar 
þær arna, að jeg gat með engu mögulegu móti slitið 
þá frá mjer. Þeir eltu mig, hvað sem jeg fór, og varð 
jeg svo að hnosa þeim með ínjer hingað fram eptir.» 
»Þau eru alstaðar velkomin, blessuð börnin,i> sagði Sig- 
ríður. »Jeg vissi það nú ætíð,i> sagði Gróa, »að þú 
mundir ekki amast við, þó jeg tæki þau með mjer. 
Æ ! jeg held jeg vérði að setja mig hjerna á kistilinn 
hjá þjer. Já! nú hefur margt driflð á dagana síðan við 
sáumst seinast. Jeg held það hafi verið hjerna við 
kirkju, en ekki kom jeg hjerna í hitt hið fyrra, þegar 
tilstandið sællrar minningar var, og sagði hún Ingveldur 
mín heitin mjer þó að koma. Það gilti líka einu; ekki 
varþaðþar fyrir, en það lagðist einhvern veginníhöm- 
ina á mjer, að það ætti ekki að fara svo, sem betur fór, 
að hann Gvendur á Búrfelli yrði maðurinn þinn, elsk- 
an mín; en nú er hann kominn í sessinn. Jeg skal 
segja þjer frá því síðar, Sigrfður mín. Þú hefur vœnti 
jeg ekki heyrt mikið af því? Já, sliktog þvíh'kt! Fátt 
er bezt um flest. Jeg tala ekki neitt, og lœt ekki hafa 

Digitized by VjOOQIC 



173 

neitt eptír mjer, en þar fjekk hann hnapphelduna sem 
heldur. Jeg skal segja þjer það allt saman, þegar \ið 
höfum tóm til. Guði sje lof, að þú fórst aldrei að Búr- 
felii, elskan mín. Það rjeðist ein$ og það rjeðist, og 
jeg einhvern tíma sagði henni Ingveldi minni heitinni ; 
guð hvildi hana skepnuna; margur má þess sakna 6g 
ekki sízt jeg.» Við þessi orð kojoi.kjökurhljóð í Gróu, 
og mátti hún þá varla vatni halda, heldur en hirðmenn 
Magnúsar konungs góða^ er hann var jarðaður. »Það 
held jeg hana hefði gilt einu, þó hún hefði lifað núna 
og verið hjerna i dag,» sagði Gróa, »en hvað skulum 
við hjer uip tala, segir hann meistari Jóq, allrar ver- 
aldar vegur vikur að sama punkt.» 

nVið skulum ekki tala meira um þetta,» sagði Sig- 
ríður, »þú kemur einhvern tíma eptir helgina fram að 
Tungu. Hún móðir mín œtlaðist svo til, að jeg greiddi 
eitthvað fyrir þjer. Það var seioasta bónín hennar, og 
hana ætti jeg að gjöra.» 

Gróa blóðroðnaði, og þagnaði um hríð, en roðinn 
hvarf smátt og smátt, og er það haft í mæli^ að hún 
hafi siðar sagt vinum sfnum, að svarið hefði verið til, 
en þá hefði hún ekki þurft á því að halda. f því bili 
kom Indriði að pallinum þar sem konurnar sátu og 
segir konu sinni, að nú sjeu hestar þeirra söðlaðir og 
mál sje að ríða. Sígríður stendur þáupp, og segirum 
leið brosandi: »Jeg œtla að biðja þig, Indriði minn, 
að segja svo fyrir, að vel fari um hana Gróu okkar og 
krakkana hennar; þú lœtur hann Hall vera hjá henni.» 
Frá Hvoli og að Hóli er góð bæjarleið og sljettir mel- 
ar. Þangað skyldi nú boðsfólkið sækja veizluna, og var 
húD búin eptir beztu fðngum. Reið nú hver sem bú- 
inn var til boðsins að Hóli. Spretta menn drjúgura úr 
spori og reyndu gæðingana, og var það hin mesta 
skemmtun. Þegar að HóU kom var allt til búið, graut- 



Digitized by VjjOOQIC 



174 

urion kranindi i pottinuDii, steikarefoið var soðið og 
lummumar liu i diskum i búrhyllunam og margt ann- 
að sœlgæti. Bekkir og borð voru reiet í veizlustofunni 
og skemma tjðlduð. Matreiðslukonurnar ðnnuðust um 
allt innanbœjar, en Ormur Bjamason hafði sjeð umtil- 
reiðsluna i veizlusðlunum, og var hann þvi ekki við 
bjónavígsluna i Hvoli, enda kvað hann sjer enganauð- 
syn til bera að hlusta i hana; bann vissi textann fyrir 
fram ; hann mundi vera eins og vant væri, eitthvað um 
kærleikann, trúfestina og hjúskaparhaidið, og kvaðst 
hann vita fuUt svo vel skyn i þvi ðUu sem sjera Tómas, 
sem allt af efaðist um ailt en engu treysti, epUr 6. 
kapitulanum, Fogtmanni og sálarpara^affinum. 

j^i er menn hðfðu sprett af hestum sínum og tekið 
sjer hressingu, fóru flrammistððumenn að stinga saman 
nefjum um það, hvemig þeir skyidu skipa til sæta, og 
var það eigi aU-Utið vandaverk. Brúðhjónum var þeg- 
ar visað tU sætis og svo presti og prestskonu, og svo 
nokkrum ððrum er niskyldastír voru brúðhjónum. f 
þessu berst sú fregn, að þau Búrfellshjón riði í hlaðiö. 
Varð þi aUmikil umræða meðal frammistððumanna um 
það, hvarþeim skyldi tU sætis vísa. Sðgðu nokkrir,aö 
þeim væri boðlegt að sitja innst og efst fyrir miðju 
borði i skemmunni, en í stofuna kæmist ekki fleiri en 
þar hefði verið tíl œtlað. Aptur sðgðu nokkrír, aðþaö 
væri ekki sæmandi að lita konu úr kaupstað og ekki 
uppalda í sveit, i Ijereptskjól, sitja innan um ruslara- 
lýðinn i skemmunni. Enda þekktu þeir svo skaplyndi 
Rósu, að hún mundi eiga sammerkt við Hallgerði, aö 
hún vUdi engin hornreka vera. Om þetta efni greindi 
þi mjðg i frammistððumennina, og urðu ekki i eitt 
sittir. Orm Bjarnason bar þar að, er þeir ittu taUð. 
Spurði hann þi að, hvað þi greindi i um. Sðgðu þeir 
honum það, og mæltí þi Ormur: »Hjer skal jeg skjótt 



Digitized by VjOOQIC 



17^ 

úrskera: Signor Ouðmundur og maddania Rósa skulu 
sitjá i stofunní. f^að er ekki orðavert. Jeg skal sjá 
þeim þar fyrir m% Uklega nákegt mjer; hugsíö þið ekki 
tim það.« Þriðji maður hafði verið í fðrinni með þeim 
Búrfellshjónum og kenndu hann allir og sögðu: »Þar 
er þá Þorsteinn matgoggur kominn; sá er þó leagi 
seigur ( sóknum.M Ormur var staddur á hlaðinu og 
hleypur til og tekur Rósu af baki, og var það aik um 
garð gengið áður Guðmundur bóndi hennar hafði litið 
við og komið gðmlu stigyjelunum úr ístdðunum. Orm^ 
ur heilsaði Guðmundi virðulega, en glotti þó við; það 
Bá Guðmundur ekki. Leiðir bann síðan hjónin til stofu 
t>g er Rósa hin kátasta. 

Nú eru menn til sætis leiddir^ og hiaut Gnéa frá 
Leiti sæti í stofu yzt á hinum ó^ðra bekk, og h'kaðí 
henni það allvei, og hafa ólýgnir menn síðan frá þvi 
sagt eptir Gróu, að það hafi hún sjeð mest vinskaps- 
bragð Sigriðar sinnar, að hún var sett í stofuna* Þegar 
búið var að koma OUu boðsfólkinu fyrir bæði í stofu og 
fikemmu, sáu frammistöðumennirnir, að «itt sæti var 
þar í skemmunni afgangs nœst dyrum. Var þá talað 
nm, að Þonsteinn matgoggur gæti tyUt sjer þar, þó ekki 
væri honum boðið. 

Þorsteinn þáði sætið með þökkum, og kvaðst hann 
ekki vera betra vanur. £n með því ekki voru fleiri 
borðfæri til en boðsmenn þurftu á að halda, sogðu 
fl*ammist5ðumenn, að hann yrði að reyna að nota sjer 
homspón og sjilfskeiðing, en ekki skyldi hann þurfa 
að deila vistum við aðra menn, því einn skyldi hann 
hafa fat og disk fyrir sig. Þorsteinn kvað sjer það ali- 
vel lika, og sætið sagðist hann hafa hið bezta, er þar 
vœri gott aðdrátta ; kvaðst hann mundi leggja toU á ali- 
an vistaflutning innar í skemmu. Voru nú vistir á 
borðbornar, og varfyrst grjónagrautur. Settu frammi- 



Digitized by VjjOOQIC 



176 

stððumeDD grautarskál eína mikla fyrír Þorstein; bún 
muÐdi hafatekið vel mœldar 10 merkur. Leizt bonum 
harla vel á og breifði því þegar, að bezt mundi fara að 
segja fyrir siðum og syngja borðsáiminn. En frammi- 
stððumenn sðgðu, að svo mætti ekki vera fyrr en búiö 
vœri að koma ðllu i lag í binni œðri stofunni og Qell- 
ust skemmubúar á það. Það stóðst líka á endum. f 
því menn mœltu þetta, bóf síra Tómás sðnginn í stof- 
unni, og er forsðngvarinn f skemmunni beyrði það, stóö 
hann upp i sœti sínu, settí í skyndi gleraugun á nefið 
og kyrjaði borðsálminn. 

Sðngurinn fór vel firam og siðsamlega, og eptir 
það tóku menn til matar og ekki sízt Þorsteinn mat- 
goggur. Hann var ávallt einn um hituna og rjeðst á 
grautarskálina bina miklu; segir ekki af viðskiptum 
þeiría, en svo fóru leikar þeirra um síðir, að þeir sðgða 
að hún befði farið halloka fyrir Þorsteini. Þvi næst var 
steik fram reidd. Þorsteini var borið trog, eigi all-lítið 
fullt af kjðti, og flæddi feitin yflr barmana eins og stór- 
straumsflóð á Qðru. Aliir sem sáu aðfarir Þorsteins, 
mæltu að honum tœkist aðsóknin all-karlmannlega. 
Fjekkst bann við kjðttrogið all-líkt sem víkingar Norð- 
manna, er þeir rjeðu til uppgðngu á dreka blámanna, 
hjuggu á báðar bendur og hruðu skipið. 

Matgoggur vo alla kjðtbitana, fyrst bina feitustu, 
svo hina mðgru, unz trogið var broðið og hnútur og 
leggir voru gengnir fyrir borð sem Búaliðar forðum. 
Það fór samt líkt fyrir Þorsteini og Þorkeli þunna, sem 
kvæðið er um gjðrt. Þorsteinn sprakk á útgðnguvers- 
inu, sem sje lummunum. 

Eins og áður er greint bafði Þorsteinn matgoggur 
áskiUð sjer rjett tii að taka toll af ðllum matarbyrgð- 
um, er fluttar vœru til skemmunnar, og ekki sízt af 
komvðrunni. Á lummurnar lagði bann mest. Hver 



Digitized by VjjOOQIC 



177 

lummudiskur, sagði hanD, er fram hjá fer og inn í 
skemmuna, skal gjalda 6 bleðla með sírópi og sikri á. 
Það er lagaleíga hjá kaupmðnnum. 

Allir skemmubúar gjörðu góðan róm að máli Þor- 
steins. Matgoggur tók og toUana greinilega, og varð 
það svo mikill forði, aðhann nauðugur gekk frá leifðu. 

Þegar borðsálmurinn var sunginn hnje hetjan og 
hallaðist að skemmugaflinum, þar sem hann hafði setið 
um daginn, Ijet augun aptur og sofnaði, en þess hafa 
greindir menn getið, er við voru, að kvöldbæn hans hafi 
verið þannig: »Guðgœfl, að jeg væri kominn f rúmið, 
háttaður, sofoaðnr, vaknaður aptur og farinn að Jeta.« 
Það höfum vjer frjett með sönnu, að Þorsteinn komst 
til hvíiu með góðra roanna tilstyrk i makindbm og all- 
vel saddur, en hvort hann hefur fengið ósk sína upp- 
fyllta næsta morgun, vitum vjer eigi, og er hanh úr 
sögunni eins og aðrir skemmubúar. 

Nú vikur þvf frásögninni til stofunnar, þar sem 
heldra fólkið og brúðhjónin sátu. Þar fór allt vel fram 
og lystilega. Síra Tómás stýrði sðngnum og öUum sið- 
um vel og vandlega. Þar var fyrst grautur á borð bor- 
inn, eigi almennur grautur, heldur hrísingrjónagrautur. 
Meðan menn skeiðuðu grautinn, var alþjóðleg þðgn f 
stofunni; svo var grauturinn góður og spakmáU. Nú 
varð nokkuð vopnahlje, og fóru menn að taka sjer neð- 
an í því, því nóg var fram reitt af ðUum ðiföngum. 
Gjðrðist þá glaumur mikiU i veiziusalnum, og getum vjer 
ekki talið allt sem talað var meðan staupin og steikin 
og pönnukökurnar — því þar voru engar lummur sem í 
skemmunni — fóru í kring um borðið. — Brúðhjónin 
sátu á brúðarbekki með alvörusvip, eins og vera ber, 
er menn koma f þann sess, er f skal sitja aUa æfi þar 
tU dauðinn skilur; en auðsjeð var af augum beggja 
brúðhjónanna og ekkí sízt Sigrfðar, að hún og Indriði 



Digitized by VjOOQIC 



178 

höfða ekki verið brösuö saman af hðndutn Völundar 
veraldariDnar. 

Hinn góði og guðhræddi postuli, síra Tómás, er 
sat nœstor brúðhjónunum, sá það án alls efa og van- 
transts og svo að hann ekki þurfti að þreifa fyrir sjer, 
að á&t og ánægja höfðu fyrir Iðngu ^byggtsjer sterkaa 
staðn í brjóstum nývígðu hjónanna. 

Nú eru þau Indriði og Sigriður þetta kvöld því nær 
úr sögunni; að eins giöddu þau sig af þvi, að veita 
boðsmönnum sínum vel og ríkmannlega og horfa á gleði 
þeirra og siðsama skemmtun, siðan af þvi að fara að sofa 
og láta frammistöðumenn ráða ðllum eptirdrykkjum, eptir 
því sem hverjum geðjaðist að. Síra Tómás söng sálm- 
inn og sagti fyrir brúðhjónabollanum. 

Indriði vjek honum afsiðis einhverju sinni og velti 
i vasa síDum einhverju af þvi, sem meistari Jón kallar 
hinn þjetta leir, og rjetti að síra Tómási. Vjer vitum 
ekki, hvað það var mikið. Prestur tók við Qenu, en 
mœlti um leið: »Þetta eru ösköpin ðli, Indriði minnf 
Það er gjöf en ekki gjald.» 

Nú mun flestum fýsilegt að heyra, hvernig Guð- 
mundur HöUuson sat brúðkaup Sigríðar, sem eitt sina 
var á árunum konu-efni hans. Guðmundur og maddama 
Rósa hlutu einhver hin fremstu sœti í veizlusalnum, 
eins og áður er á drepið. Ormur hjelt ðll heit sin vel 
og drengilega, eins og þegar Ásgrímur Elliðagrfmsson 
tók við Njáli, Ijet hann tvo menn styðja Guðmund til 
sætis { stofu, fyrir því að Guðmundur hafði fengið riðu 
af reiðinni, eins og Njáll af elli. Ormur leiddi Rósu 
til bekkjar í stofu og Qell viðtal þeirra Ijett og liðugt; 
sat Rósa þar mitt á miUi lærifeðranna, Guðmundar bónda 
síns og Orms, og voru þeir að flestu ólikir. Það er 
áður greint, að borðsálmurinn og grauturinn gjðrðu 
þðgn á þingi, og að sálmurinn var góður og grauturinn 



Digitized by VjOOQIC 



179 

spakur við alla, og var þar ekkert þóf, nema skeiðarDar 
glömruða dáliiið við brœður sína djúpu diskana. f 
þann tíma varð fátt til tíðinda með þeim sessunautun* 
um, maddömu Rósu, Guðmtmdi og Ormi, utan það 
Gaðmundur gjðrði grautbam góð skll, og sagði sem 
Halli, að bann vœrí góður matur ; og er hann gjðrðist 
heldur beítur, tók Guðmandur bakfOll mikii, og spyrndi 
íást í borðstóipana, sem beztu ræðárar, ogvar eigi ðr- 
grannt um, að hann kémi óþægilega við kiæðafald konu 
sinnar; orsakaðist hún til að segja, eins og venjulegt 
lagamU er til : 

»Hvað hagsarða maðar? Ætlarðu Guðmandar að 
®yOil®9g}A kjöHnn minn með þéssu bjeuðu fótasparki? 
Kaanitu ékki að sitja i samkvæmi? Veiztu ekki, að hjer 
eru siðaðir menn, og þáð aðrír eins og hann Ormur, 
sem hefur sjeð allt svo pent á Suðurlandi og er þar 
að auki stúdent*. 

Hún hnippar þá í sama bili í bönda sinn , og var 
það varúðarregla. Bóndinn hjet bót og betrun og mœlti 
fátt, er í frásðgu sje færandi, en hœtti að jéta grantinn, 
þósámauðagur, af þv( sem varð sjeð af svip hans og 
öUa úUiti. 

Fyrir glaumnum i veiKlusainum heyrðist ekki manns-* 
m&l, og því síður Búrfellshjóhanna ; en Ormur BJarna-* 
son, sem var sessunautur þéirra hiustaði og ihugaði allt 
það, er hann varð áskynja um hjónabandslfflð með svo 
mikilii athygli sém hinn goðnmiiki Odysseiftir, þá er 
hann kom úr leiðangrí frá Trójuborg, settist é þrep^ 
skjöldinn og leit hóp biðia Penelópu, konu sinnar, er 
sátli í salnum og átu mat hans og drukku af hans dýr- 
asta víni, en hann ætlaði að tega þá næstu nótt. 

Nú kom steikin í brúðarsaiinn. Það er ann-! 
ar þáttur borðsðgunnar. . Hinn sami leikur gjörðist 



Digitized by VjjOOQIC 



180 

bjá systrum, brœðrum og svo öllum sessunautum. 
Frammistöðumenn gengu um kring og fram reiddu 
fæðuna. 

Guðmundur frá Búrfelli gleymdi því ekki að taka 
álitlegustu kjötbitana, en samt var eptir að vinna þá, 
svo hann fengi fullan sigur yfir þeím. Hann var vopn- 
aður vel, því hann hafði sverð gott, spjót, og skjðld 
steindan. En vopnin voru hnífur, matkvísl og diskur. 
Guðmundur var ekki nœrri því eins fimur sem Gunnar 
á Hlíðarenda, að hann gæti kastað vopnum í lopt upp 
og gripið þau síðan áður en niður kœmi. Guðmundur 
viU þá reyna íþrótt sfna; tekur hann þi matkvislina, 
tveim hðndum og hóf hana mjög hátt, kom hún & disk-> 
inn og klauf hann að endilöngu; mðrgum þótti þaö 
ekki rjett að Guðmundur skýfði svo hlífar sínar, en Rósu 
varð ekki annað að orðum en að gefa Guðmundi bónda 
sinum ílagsgott olbogaskot og segir um leið: t»Hvað 
hugsarðu Guðmundur: Hvaða rustíkus eða dónsi ertu, 
gjörðu mjer þetta ekki aptur svo menn sjái.« 

»Hvað þál» sagði Guðmundur. »Mjer varð þetta 
óvart, en þetta eru allteinber svik úr kaupmanninum*. 
»Er það kaupmanninum að kenna, þó þú sjert aula- 
bárður?«, sagði Rósa. Guðmundur ætlaði að svaraein- 
hverju, en kona hans hnippaði i hann og mœlti svo: 
•Berðu þig að þegja góðasti ef þú getur.« 

Ormur heyrði viðtalíð. Gat hann þá ekki orða 
bundizt, og sagði bálfbrosandí : »Með leyfl maddama 
Rósa, má jeg ekki leggja orð í tveggja manna tal? 

»Með mestu ánœgju, herra stúdent Ormur.« 

»Mjer virðist þá, að þjer sjeuð nokkuð strðng Við 
manninn yðar. Sígnor Guðmundur segír það satt, þetta 
er allt sprunginn og fúinn ijandi, leir-ruslið, sism bless- 
aður kaupmaðurinn flytur oss að framan. Þetta þolir 
ekkert. Mundi það ekki betra að afla sjer trjediska úr 



Digitized by VjOOQIC 



181 

TrjekylUsvik eða Homströndum, vel renndra úr rekaviÖ. 
Þjer sjáíö maddama Rósa, að jeg get orðið prestur og 
prjedikað nokkurn veginn, þóekki sje jegstúdent enn.« 
Rósa þagnar um stund, en ségir síðan: »Jeg ernúsvo 
dönnuð, aðjegskil fyrri enskellur í tönnunum.ic Orm- 
ur anzaði engu, en bað frammistöðumenn hljóðlega að 
færa Guðmundi annan disk^ fuUan vistum, úr tini eða 
tije ; hlýddu þeir þvf, og gjörðist nú ekki neitt sögu- 
legt, þar til borð voru upp tekin. 

Pðnnukðkum og ððru sœlgæti gjðrði Guðmundur 
beztu þegnskyldu, og var það ráðið með þeim Rósu og 
Ormi, að hann þyrfti eigi annara vopna við en þeirra, 
sem eru á hvers manns hægri hendi, og tókst honum 
vel að beita þeim. Nú stóðu menn upp frá borðum, 
en þá var eptirdrykkjan eptir. Þá er sjera Tómas hafði 
vel og guðrœkilega sagt fyrir brúðhjónabollanum, og 
brúðhjónin voru farin til hvílu, eins og áður er á drepið, 
skemmti hver sjer og sinum vinum og enginn varð vín- 
skortur. Rósa reis nú úr sæti slnu og sagði hljóðlega : 
nóskðp er það leiðinlegt, að menii skuli ekki geta dá* 
lítið lypt sjer upp ogdansað.» Þ& sagði Ormur: »Þjer 
kunnið maddama góð að dansa, það veit jeg fyrir víst, 
þarsem þjer eruð uppaliní kaupstað. Á Bessastððum 
lærum við ekki þess háttar, en jeg hef við og við ^kot- 
izt til Reykjavíkur, og þar hef jeg numið fyrstu aðferð- 
ina, og væri yður maddama Rósa skemmtun i því að 
við færum að reyna einn snúning, þ& skulum við koma 
á gól&ð.v Maddama Rósa neiiaði ekki góðu tilboði og 
dðnsuðu þau Ormur og Rósa saman um hríð, enaðrir 
gláptu & það, semtrðll á heiðríkju, því slfkt hafði ekki 
sjest áður í hjerððum austurlands. Þau Ormur og Rósa 
dðnsuðu lengi og fór þá yngra fólkið einnig að hoppa 
að dæmi þeirra, og varð þar af hin mesta skemmtun. 
Loks leiddi Ormur Rósu aptur til sætis og þakkaði hún 



Digitized by VjjOOQIC 



182 

Otmi innviröalega, en um leið og hún settist, sagöi hún, 
og stundi Yið: 

•Hvaða i&valrœði haldið þjer Ormur, að mjer sje ekki 
í þvf, aö maöurinn minn kann enga agnarðgn aö dansa? 
Þaö hefnr verið hugsað optar nm annað hjá honnm 
Bárði gamla en að kenna dansleiki eða eitthvað, sem 
maður getur haft gaman af.« 

»Hjer er mikil bót f máli, maddama góð!» svaraði 
Ormur, »þjer kunnið sjálf igœtlega að datisa, og þá 
getið þjer smátt og smátt kennt honum það i heima- 
hústim.» 

•Haldið þjervirkilega, aðþaðsjemðgulegt, Ormur?« 
»Sem jeg er lifandt er það mðgulegt fyrir yðnr, þvf 
ætli ekki þaðl Jeg hef þekkt marga sem lœrt hafa 
ýmsar listir, þó þeir væru eldri en signor Guðmunður, 
hvað sem máltækið gamla segir um þauefbi.» »Heyrðu 
nú Guðmundurlo sagði Rósa^ »hann Ormur, semerút* 
lærður að sunnan, segir, að jeg getikennt þjer að danea** 

Guðmundur hafði setið grafkyrr á meðau á daus- 
inum stóð, og eins og aðrir gestir furðazt feikilega, og 
tekið ótal bakföll og bikara af vtni. Hann gjðrðist ölf^ 
aður, og er það ékki tiltökumál f samkvæmi. Hann 
Bvaraði spursmáli konu sinnar svo : 

vÆ, jeg beld að jeg geti aldrei lært.» 

»Yissulega,» sagði Ormur, »jegskalnú kennayður 
signor Guðmundur fyrstu sporin, sem allir byrjaé, það 
er galoppade á dönsku ; konan yðar kennir yður hitt 
heima, það er að segja íagtevahinn.n 

í þessu bili grfpur Ormur Guðmund og dregur 
hann fram á stofugólíið og hringsnýr honum þar til 
hann sundlaði og fjeli. Ormur reisti hann upp frá 
dauðum og færði hann aðskauti Rósu, oggat þess með 
mðrgum fögrnm orðum, að Guðmundur bóndi hennar 
væri efnilegur til dansleika; að sðnnu hefði hann sandl- 

Digitized by VjOOQIC 



að nokkuS á gólfina, en þetta kTaö hánn ekki vera 
neinar nýjungar, því svo færi jafnan um þá menn, er 
fátt hefðu numið í æskunni en síðan kœtnust til hárra 
vaida eða í góðan skóla. Rósa gat ekki hrundið ástœðum 
Orms, og sór þann éið, að annaðhvort mundi hún segja 
skilið við Guðmund ellegar hann skyldi læra að dansa. 
Guðmundur hlýddi á eiðspjall konu sinnar og þagði, en 
sagðiíháifum hljóðum: »Hvað ætli bann Bárður fóstri 
minn segi, þegar jeg fer að dansa á Búrfelli, en engin 
er til smjðrskafan og alU er farið úr sáiium.» 

Menn skemmtu sjer nú vel og lengi fram á regin- 
nótt við samtal og samdrykkju og fór allt vel fram, en 
af því tunglsljós var, riðu flestir boðsgestir heim um 
Dóttina. Einstöku maður, sem hafði tekið sjer nóg eðb 
næsta mikið neðan % þvi hallaðlst á hestinum eða ^ell 
i arma móður sinnar, samt var það allt slysalaust. 

Gróa varð kyrr með angana sína á Hóli, og 6vo 
l^ori^einn, sem sálaðist um sinn i skemmunni af saðn- 
ingu, eins og áður er um getið. Þau BúrfeHsbjón riðu 
einnig heim. Ormur leiddi þau til hesta, greiddi Guð- 
mundi góða leið til fstaðanna, og setti maddömu Rösu 
f söðulinn, og minntist.við l^a, og var síöasta viðtal 
þeirra svo: 

Rósa segir: »HaIdið þjer, að jeg geti kennt mann- 
inum mínum að dansa?» 

»Já, sannarlega segi jegyður það,» svaraðí Ormur. 

»Þjer verðið þó ekki svo óartugur að koma ekki 
við hjá mjer áður en þjer farið suður? 

uÞað er sjálfsagt, að jeg kem við á Búrfelli ; það 
er f leiðinni; jeg fer svo ekki um.» 

Morguninn eptir reis Gróa úr rúmi fyrr en Sigríður 
var komin á fœtur, því Sigriður var f þetta skipti mjðg 
morgunsvæf venju fremur. En er þær höfðu tekið talí, 
sagði Sigriður: »Þú manst eptir því, sem jeg sagði 



Digitized by VjOOQIC 



184 

þjer í gær, Gróa mín, að þú ættir aö koma tU mín eía- 
hvern tíma bráðum, og afsagði jeg ekki að greiða eitt- 
hvað fyrir þjer.» 

»Já, það er nú eins og allt annað, elskan mío, 
tryggðin og trúfestin við mig; en jeg veit ekki hvenær 
jeg get staulast fram eptir með krakkana, því ekkí er 
búið á Leiti betra en svo, að við eigum eina meri fyi- 
fuUa, sem varla getur gengið bæjarleið; svona er nú bú- 
skapurinn, það þekkir enginn, sem ekki hefur reynt það, 
að vera fátækur,» 

•Jeg veit það,« sagði Sigríður; þú getur ætíð 
fengið málsverð hji okkur Indriða mínum, þegar þjer 
liggur á, en hann annast núna svo sem vikuforða fyrir 
ykkur; hann Indriði minn afhendir það; en svo er 
hjema skildingur Gróa mín« — það var spesía — 
nsem jeg skulda þjer síðan þú barst fyrir mig bijefið 
forðum. Taktu við honum og svo erum við sáttar.« 

Gróa tók við peningnum og kyssti Sigríði um leið; 
»æ jeg skammast min, að taka á móti þessu ðUu sam- 
an.« Hán strauk síðan dúki um augun, engir vita 
hvort hann var driflhvitur eða flekkóttur, kvaddi siðan 
Sigríði sina og hjet þvi að hitta hana og segja henni 
margt fornt og nýtt, er enginn skyldi hafa eptir sjer, 
en ólygnir menn hefðu sagt henni. 

Nú var brúðkaupi þeírra Indriða og Sigriðar lokið. 

Um veturinn eptir voru þau Indriði og Sigríður að 
Hóli i góðum fagnaði, og tókust þeirra ástir góðar. 
Einu sinni, er á leið veturinn, kemur Indriði að máli 
við konu sína: »Það er ætlun mfn,« segir hann, »að 
bezt muni vera fyrir okkur að fara að reyna búskap- 
inn. Víst er um það, að bjer erum víð í góðra for- 
eldra húsum ; en rjettast álít jeg þó fyrir hvern ungan 
mann, sem hefur nokkur efni, að ráðast i eítthvað það, 
sem megi verða honum tíl gagns og sæmdar, og fóst- 



Digitized by VjOOQIC 



185 

urjörð hans til nota; og hver er þá vegurinn fegri og 
skemmtilegri. en aö reisa bú? 

»Fví vænt er að kunna vel að búa, 
vel að fara með herrans gjöf,« 
og það eigum við að nema^ og getum við þá treyst 
því, að jörð gefur arð eptir atburðum.« 

iiJeg fellst á það^ sem þú segir, elskan minl» 
sagði Sigríður, og klappaði með hendinni á vangann 
á manni sínum, »en hvar ætlar þú okkur að fara að 
búa?« 

•Margur mundi mæla það, að við þyrftum ekki að 
vera jarðnœðislaus, þar sem við eigum Qórar jarðir og 
allar vænar,i> sagði Indriði. 

nEkki eru þœr lausar, sem stendur, og þó svo væri, 
mundi jeg ekki hvetja þig til að taka nokkra af þeim, 
og lengi hefur mig langað til að vera hjerna í sveitinni, 
en nú er hjer ekkert jarðnæði laust.» 

»Þá förum við að Fagrahvammi,o sagði Indriði og 
brosti við. 

wHvar er hann, heillin mínl» sagðí Sigríður. »Þá 
jörð man jeg ekki til að jeg hafl heyrt nefiida.» 

»Þú skalt f& að sjá hana einhvern tíma bráðum; 
við riðum þangað einhvern tíma eptir sumarmálin.« 
Meira vildi Indriði ekki segja henni að þvi skipti; en 
einu sinni um vorið, þá er snjór var úr hh'ðum leyst- 
ur, en geirar grænir, lætur Indriði söðla tvo hesta og 
biður konu sina búast til ferðar, nskuium við nú fara 
að sjá Fagrahvamminn,^ segir hann. Sigríður bjó sig 
sem hdn ætlaði í kirkju, og brosti bóndi hennar að þv{, 
en segir henni þó ekki meira um áfangastaðinn. Stíga 
þau nú á bak hjónin, en er komið var út úr túninu, 
þar sem gatan beygist ofan með túngarðinum og ligg- 
ur ofan í hjeraðið, snýr Indriði hestinum á fjárgötur 
og fram í dal. Kátlegt þótti Sigríði þetta, en hugsaði 



Digitized by VjOOQIC 



186 

að þetta væri leikur einn af Inðriða, og til þess gjörð- 
ur að fá hana með sjer á skemmtireið , er veður var 
fagurt. Þau ríða nú fram dalinn og var hann þá orð- 
inn algrænn og nœsta fagor um að Kta. Loksins komu 
þau ( hvamm einn fágran; það var flremst f landareign 
Indriðahóls ; ekki hafði Sigríður þar fyrr komið, en þó 
kannaðist hún glðggt við sig, er henni varð litið yíir 
ána; blasti þar við ÁlfhóU og hlfðin, sem hún hafðí 
setið hjá í forðum. í miðjum hvannninum stje Indriði 
af baki og tók konu sina úr söðUnum. Landslaginu er 
svo varið, að hvammur þessi myndast af tveimur lág- 
um grasbðrðum, er girða hana á þrjár hliðar og skýia 
fyrir öUum vindum, nema landsuðri. Fyrír neðao 
hvamminn liggja sljettar grundir, er i vi5 baliar ofan 
að ánni. Áin rennur þar um sljettan farveg, og er 
lygn, en nokkuð breið. Á þessa hliðina blasti við ið- 
græn hUð, en tvö gU steypast þar hvitfossandi ofan af 
brúninni og falla saman lítið eitt fýrir neðan míðja 
hUðina og mynda dálitla tungu. Eptir miðjum hvamm- 
inum rennur • lækur , er sprettur upp undan stórum 
steini þar í hliðinni fyrír ofan, en upp með lœknum 
og upp úr sjálfum hvammsbotninum ganga smádældir, 
sem eru vaxnar aðaU>IáberjaIýngi, eini og víðirrunn- 
um. Hvammurinn miUum barðanna er rennisljettur, 
nema ofúr lítUI ávalur bali eður hóU í honum míðjum 
flremra megin við lækinn. Hvammurínn er svo víður, 
að vel mœtti búaþar tU tíu kúa tún eða meira. Gras- 
ið í hvamminum var eins og á öUu harðveUí, sem vant- 
ar rækt og áburð, harta lágvaxið, en kring um stein- 
ana, og þar sem kindurnar hingað og þangað voru van- 
ar að bæla sig, stóðu upp fagrir og þjettir grastoppar, 
grænir sem smaragð. Þar af mátti sjá, hvUíkur frjófg- 
unarkraptur lá þar duUnn í Jörðunni. 

Veðrið var bUtt, og hvammurínn ofur hýr, og þvf 



Digitized by VjOOQIC 



187 

var ekki að flirða, að biiða og fegurð náttúmmiar yrði 
að fá á hvem þanD, er guð hafði geflð atbugastoi 
atigu og Yiðkvœmt brjóst, til að skoða og dást að faans 
baDdaverkam. iQdriði vikur sjer þá að konu sioni og 
segir: 

»Elskan mín! Jeg sje, að þjer lízt hjer vel á þig. 
Þenna hvamm befur guð ætlað til þess, að einhver skyidi 
búa i honum, og gjðra grundina þá arna að túni, eða 
heldurðo ekki það? Þetta er nú Fagrihvammur, sem 
jeg hefl talað um við þig, og hvergi vil jeg búa annar- 
4staðar en hjer; skoðaðu, hjeroa á balanum sjest enn 
i^rir tóptinni af húsinu mínu; nú verður að reisa það 
við og stœkka það, svo við getum bæði verið í því, því 
ná skilur áin okkur ekki lengur.^ 

nónei, hjartað mitt!« sagði Sigríður og hijóp i 
fangið á manni sínum og lagði báðar hendur um háis- 
inn á honum, »þðkkum við guði fyrir, að hann hefur 
l&tið æsku-óskir okkar rætast.a Þau hjónin skemmtu 
sjer um hríð og skoðuðu landið i og umhverfis hvamm- 
inn, og riðu síðan heim, og sagði nú Indriði konu 
sinni greinilegar frá fyrirætlun sinni, að reisa þar bæ 
i hvammmum, og að faðir hans hefði gefíð honum 
land þar fram um dalinn, og hefði þó IndriðahóU ærið 
landrými eptir. Sigríður Qellst á þessa ráðagjörð; og 
þegar um vorið Ijet Indriði efna til bæjargjörðar, og 
hafði að þeim starfa marga menn, og sjáifur tegldi 
hann viðu alla, en til þess að koma sem fyrst rækt i 
túnstæðið og afla sjer áburðar til næsta vors, Qekk 
hann af föður sínum að hafa selstöðu í Fagrahvammi 
um sumarið, og hafði þar færikvíar á vellinum, en Ijet 
kýrnar liggja inni um nætur. Um haustið var Indriði 
búinn að koma upp flestöllum bæjarhúsum, en ekki 
fluttu þau hjón þangað það haust, en höfðu þar um 
veturinn nokkra menn og allan þann pening, er þau 

Digitized by VjjOOQIC 



188 

áttu ; og næsta vor eptir fór Indriði frá Tungu alfarinn, 
og var þá bæjarsmiðinni að öllu lokið. Fyrstu tvö ár- 
in, sem þau Indriði og Sigrfður bjuggu í Fagrahvammi, 
gátu þau ekki haft þar nema tvær kýr, en sauðQe h6fðu 
þau þar margt. Indriði lagði mesta stund á að: koma 
góðri rækt í túnið, og tókst honum það smátt.og smátt; 
segja þeir svo frá, er komið hafa að Fagrahvammi, að 
þar sje einhver hinn snotrasti töðuvöllur, enda sje það 
auðsjeð á öllu utan og innanbæjar í Fagrahvammi, að 
þar búi góður efnamaður og þrifnaðarbóndi; en ósk- 
andi væri, að margur vildi gjöra það að dæmi Indriða 
og forfeðra vorra, að nema þar land og reisa þar bú, 
sem enn er óbyggt á íslandi, og víst er um það, að enn 
þá er þar margur fagur blettur óræktaður, sem drottinn 
hefur ætlað mðnnum til blessunar og nota. Og Ijúk- 
um vjer hjer að segja frá þeim Indriða og Sigríði. 
Endir. 



Digitized by VjjOOQIC 



189 



EptirmálL 

Sama árið, 1850^ sem jeg kvongaðist vald^ 
stjóminni og gjörðist tollheimtumaður ^ var á 
kvisti t Kaupmannahöfn faddur fugl. Faðir^ 
inn gekkst við faðerninu og nefndist •/. þ. Thor-- 
óddsen, Hann Ijet hann vatni ausa^ svo hann 
gœti synty í pi'entsmiðfu Möllers. Hlaut bamið 
pað heiti yyPiltur og Stúlka/^ Og pá er fuglinn 
var orðinn ferðafœr og fieygury flaug hann i átt" 
haga foður sins^ Island^ og vildi keppast við suð^ 
ranu fuglana og kvaðst vera eins œttborinn sem 
þeir og þekkja landslagið* Piltar og stúlkur á 
íslandi þóttust betur kannast við kvakið islenzka 
en sumra sumarfuglanna sunnan að^ peirra sem 
lýðust og langþreyttust og umsköpuðust á ferða^ 
slarkinu og fiuginu hingað og þangað úr heimi. 



Digitized by VjjOOQIC 



190 
FaÖir ^yPilts og Stúlkvf* biður yður piltar og 
stúlkur að taka eins og fyrr vel við fuglinum, sem 
nú aptur flýgur til yðar með nokkrum fjaðra^ 
sMptum. 

Höfundur Pilts og Stúlku. 



\ 






. Digitizedby VjjOOQIC 

l 



Digitized by VjjOOQIC 



Digitized by VjjOOQIC 



Digitized by VjjOOQIC 



ÍTRl 



Digitized by VjjOOQIC 





Digitized'by 



Gooí 



